ABUBUWAN DA KE CIKIN LITTAFIN 


Mukaddima 3 
Ma”anar tarbiyya 6 
Hukuncin tarbiyya 9 
Manufar tarbiyya a Musulunci 14 
Himmar Magabata wajen tarbiyyar `ya` ya 16 
Bangarorin tarbiyya 23 
Wuraren da a ke samun tarbiyya 26 
Hanyoyin koyar da tarbiyya 34 
Hadarin sakaci game da tarbiyyar "ya ya 42 
Yadda a ke yin tarbiyyar ya ya 51 
Kalubalen da ke fuskantar tarbiyya 152 
Kammalawa 175 
Daga cikin littafan da aka yi amfani da su 176 
FA'IDODIN DA KE KASAR LAYI (HASHIYA) 
Siffofin mace ta Kwarai da hanyoyin faranta wa miji rai 18 
Hukuncin auren mace fiye da hudu 20 
Fadakarwa game da littafin Tarbiyyatul Awladna Ulwān 23 
Falalar masallaci 30 
Hudubar Juma'a ko idi cikin harshen Hausa 31 
Fa'idodin auren wuri 48 
Matsayin auren dole 49 
Ladubban da suka shafi jariri/jaririya 53 
Daidaituwar Allah a kan Al arshi 59 
Sharuddan kalmar shahada da abubuwan da ke warware ta 62 
Wajibcin riko da Alkur'ani da Sunnah 65 
Siffofin Ahlus-Sunnah da asasin da”awarsu 67 
Matsayin Manzon Allah (SAW) 69 
Alamomin son Allah (Madaukaki) da ManzonSa (SAW) 70 
Hukuncin zagin Manzon Allah (SAW) 71 


Akidar Ahlus-Sunnah game da Sahabbai 72 
Ma'anar Ahlul-Baiti da matsayinsu a wajen Ahlus-Sunnah 73 
Hanyoyin neman na kai 74 
Hukunce-hukuncen addu'a 78 
Hadarin zunubi ga rayuwar Musulmi 80 
Ma'anar bidi'a, da illolinta, da siffofin “yan bidi'a 82 
Bidi'o'in da a ke yi a cikin watannin shekara 86 
Hukuncin rawa ko kida a wurin zikiri 89 
Rigakafin Shan Inna (Polio) 90 
Falalar zikiri da ladubbansa 94 
Muhimmancin ilmi a rayuwar Musulmi 97 
Wajibcin dogaro da kai, da haramcin maula da barace-barace | 100 
Hukunce-hukuncen jinin al'ada 108 
Kyawawan dabi'u 111 
Munanan dabi'u 112 
Shan taba sigari 115 
Amsa sallamar kirista ko bayahude 118 
Falalar Salati ga Manzon Allah (SAW) 121 
"Yan'uwantakar Musulunci da hanyoyin tabbatar da ita 126 
Ladubban sabani 127 
Hadarin sanya tufafi ya wuce idon Kafa a hakkin maza 138 
Sharuddan hijabin mace Musulma 141 
Sabanin malamai game da nikabi 142 
Fa'idodin sanya hijabi 145 
Muhimmancin lokaci a rayuwar Musulmi 147 
Hadarin finafinai 148 
Matsayin da'awa da yadda a ke gudanar da ita 150 
Matsalar talauci da hanyoyin magance ta 153 
Munanan akidun da ke karen-tsaye ga tarbiyya 154 
Hakkokin ma'aura da hanyoyin warware sabani a tsakaninsu | 164 
Matsayin mace da gudummuwar ta a Musulunci 168 
Hanyoyin kyautata mu'amala da “ya ya 172 
Matsalar maraici 173 


MUKADDIMA 


Godiya ta tabbata ga Allah; muna gode masa, muna neman 
taimakonSa, muna neman gafararSa, kuma muna neman 
tsarinSa daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu. 
Wanda Allah Ya shiryar babu mai batar da shi, wanda Ya 
batar babu mai shiryar da shi. Kuma ina shaidawa babu 
wanda a ke bauta wa bisa cancanta sai Allah, Shi kadai, ba 
Shi da abokin tarayya. Kuma ina shaidawa Muhammad 
bawanSa ne kuma ManzonSa. 


“Ya ku wadanda suka yi imani! Ku bi Allah da takawa, a 
kan hakkin binSa da takawa, kuma kada ku mutu face kuna 
masu sallamawa (Musulmi)”' 


“Ya ku mutane! Ku bi Ubangijinku da takawa, Wanda Ya 
halitta ku daga rai guda, kuma Ya halitta, daga gare shi, 
ma'auransa, kuma Ya watsa daga gare su maza masu yawa 
da mata. Kuma ku bi Allah da takawa, Wanda kuke rokon 
juna da (sunan) Shi, da kuma zumunta. Lalle ne Allah Ya 
kasance, a kanku, Mai tsaro ne.” 


“Ya ku wadanda suka yi imani! Ku bi Allah da takawa, 
kuma ku fadi magana madaidaiciya. Ya kyautata muku 
ayyukanku, kuma Ya gafarta zunubanku. Kuma wanda ya yi 
da'a ga Allah da ManzonSa, to, lalle, ya rabanta, babban 
rabo mai girma.” 


Bayan haka: Lallai, mafi kyawun magana, (shi ne) littafin 
Allah, kuma mafi kyawun shiriya, (ita ce) shiriyar 
Muhammad (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi). 
Kuma mafi munin al'amura, (su ne) abubuwan da aka Kago 


! Aal Imran, 3:102 
“Nisa, 4:1 
> Ahzab, 33:70-71 


(a cikin addini). Domin dukkan Kagaggun abubuwa 
(wadanda ba su da asali a cikin Alkur'ani da Sunnah) bidi'a 
ce, kuma dukkan bidi'a bata ce, kuma dukkan bata 
(makomarta) cikin wuta. 


Bayan haka: 


Daga lokacin da littafi na, Ni ’imar Haihuwa da Hakkokin 
Yaya a Musulunci, ya fito, mutane sun nuna matukar 
bukatar hanzarta fitar da littafin da na rubuta a kan tarbiyyar 
“ya ya, wanda na yi ishara zuwa gare shi a cikin wancan 
littafi, don ya zamanto cikamaki gare shi. Kasancewar, 
mutane sun nuna gamsuwarsu da wancan, da kuma 
matsuwarsu ga wannan, na ga dacewar in sake yin bitar 
littafin, duk da irin yawan ayyukan da ke gabana, domin a 
fitar da shi ga 'yan'uwa Musulmi, musamman wadanda 
suka ba al'amarin tarbiyya muhimmanci. 


Na yi amfani da tsarin rubutu a Kasar layin da ke Karshen 
shafi, wato, hashiya, domin Kara fito da wadansu mas'aloli, 
da kuma bayyana wadansu fa'idodin da suka shafi bangarori 
na musamman a cikin littafin. Ina ba mai karatu shawarar 
bin Žashiyar littafin a lokacin da ya ke karantawa, 
kasancewar za ta taimaka masa wajen kyautata fahimtar 
sakon da ke ciki. 


Ina rokon Allah (Mai girma da daukaka) Ya kar6i wannan 
dan aiki a matsayin ibada, Ya ba ni ladan da Ya tanadar wa 
wadanda ke kokarin karatu da karantar da addininSa, kuma 
Ya yi sakamakon alhairi ga wadanda suka taimaka, ta 
kowace hanya, wajen tabbatar littafin. Ina rokon Allah Ya 
yafe mani kurakuran da ke ciki. 


Haka kuma, ina rokon wadanda suka ga kuskure a cikin 
littafin, su fadakar da ni, domin a Kara kyautata shi idan za a 
sake bugawa nan gaba. 


Ahmad Bello Dogarawa, Abū Abdir-Rahmān 
Al-Muharram, 1430 
tarbiyyarmusulunci(dgmail.com 


MA'ANAR TARBIYYA 


Kalmar ‘tarbiyya (w), kalma ce ta larabci, da bahaushe ya 


hausantar, ta yadda da zarar an ambace ta, duk wanda ke jin 
Hausa sosai, zai fahimci abin da a ke nufi. Kalmar na da 
ma'ana ta harshe, da ma'ana ta Shari'ah. 


A harshen larabci, mafi yawan malamai sun ce asalin kalmar 
‘tarbiyya’ daga “4, ne, wato Karuwa da daduwa, kamar 


yadda ma'anar ta zo a cikin Alkur”ani (Hajj, 22:5; Bakarah, 
2:276; Rum, 30:39; Hākkah, 69:10]; ko kuma daga £'ilin 
‘d, wato, ya Kara, ya dada, ko kuma ya rena, kamar yadda 


ta zo a cikin Alkur'ani (Isra, 17:24; Shu'arā, 26:18]. A bisa 
wadannan bayanai, kalmar ‘tarbiyya? na nufin reno, da 
kulawa, da ladabtarwa, da karantarwa, da kyautatawa, da 
daukar matakin gina Karamin yaro, kadan-kadan, har ya 
zama cikakken mutum, a angaren hankali da tunani, kuma 
ya zamanto kammalalle, a wajen mu'amala da wayewa. 


A shari”ance, ‘tarbiyya’ na nufin: tattali, da kintsa mutum 
domin ya samu cikakkiyar rayuwar da ke Kunshe da 
walwala; ya zamanto mai Kakkarfar jiki; mai cikakken 
hankali; mai cikakken tsarin gudanarwa; mai tausasawa a 
cikin mu 'amalarsa; Kwararre a cikin ayyukansa; kuma mai 
jawo amfani ga waninsa. Tarbiyya a musulunci ta Kunshi 
kyautata al'amarin musulmi, da inganta yanayinsa don ya 
zamanto cikakke, a Bangaren lafiyarsa, da hankalinsa, da 
akidarsa, da ruhinsa, da dabi'unsa, da mu'amalarsa, da 
wayewarsa, ta hanya mafi dacewa, kuma a bisa karantarwar 
addinin Musulunci.“ 


* Salih ibn Aliyyu Abu “Arrad, At-Tarbiyyatu/ Islamiyyah: Al- 
Musdalah wal Mafhum, (1426), shafi na 36-37, 
http://saaid.net/Doat/arrad/17.htm 

6 


Bincike ya nuna cewa kalmar ‘tarbiyya’, a yadda a ke 
amfani da ita yanzu, ba ta shahara a wajen magabata ba. 
Kalma ce da aka fara amfani da ita daga baya. Wannan yasa, 
magabata ba su yi amfani da kalmar ba, a cikin rubuce- 
rubucensu. A magana mafi Karfi, an fara amfani da kalmar 
‘tarbiyya’ ce a cikin Karni na ashirin.” 


Kafin wannan lokaci, malamai sun yi amfani da kalmomi 
mabambanta, wadanda ke daukar ma’ana kusan iri daya da 
ma'anar kalmar tarbiyya a yanzu. Daga cikin kalmomin da 
aka yi amfani da su, a wancan lokaci, akwai:" 

1. At-Tanshi’ah (2:4): reno da kulawa ta musamman.” 


2. ALlslāh(-9-9): canzawa zuwa ga mafifici, da kulawa ta 


musamman, da karkata zuwa ga abin da ya fi kyau. 

3. At-Ta'adib (<>): yin ado da siffofi masu kyau, kuma 
da koyar da dabi'u da halayen girma, da nisantar 
munanan abubuwa. 

4. At-Tahzīb (4s): tsaftace zuciyar mutum, da tsarkake 
ta, da daidaita ta a kan tarbiyya, a bisa ayyuka masu 
daraja, da kyawawan maganganu. 

5. At-Tadhir (g): tsarkake rai daga dauda da abubuwan 


kaskanci. 
6. At-Tazkiyyah (S e): tsaftace zuciya da tsarkake ta daga 


munanan dabi'u da miyagun halaye. 


” Muhammad Munir Marsī, At-Tarbiyyatul Islāmiyyah: Usuluhā wa 
Tadawwuruha fil Biladil "Arabiyyah, (*Aalamul Kutub, Al-Kāhirah, 
1421), shafi na 48 
é Salih ibn Aliyyu Abu 'Arrād, At-Tarbiyyatu/ Islamiyyah: Al- 
Musdalah wal Mafhum, shafi na 4-18 
7 Ibn Khaldun ya yi amfani da wannan Isdilahi a cikin littafinsa 
Mukaddimah 
* Ibn Maskawih ya yi amfani da kalmar a littafinsa Tahzbul Akhlak wa 
Tadhrul A 'arā K, da Al-Jāhiz, a cikin Tahzabul Akhlak 

7 


7. At-Ta'ahm (33): ilmantarwa da zaburarwa zuwa ga 


neman ilmi. 
8. As-Siyasah (2): jagoranci da zurfafa tunani, kafin a 


zartar da abin da za a yi.” 
9. An-Nushu wal Irshad (>è 9, ged): shiryarwa zuwa ga 


abu mai kyau, ta hanyar lalama da tausasawa. "° 
10. A/-Akhlāk (3S): gyara dabu, da mikar da 


karkatattun halaye.'' 


Kowane daya daga cikin wadannan kalmomin da suka 
shahara a cikin littafan magabata, ya Kunshi sashen 
ma anonin da kalmar ‘tarbiyya’ ta Kunsa a yau. Kenan, a 
yadda a ke amfani da ita a yanzu, kalmar ‘tarbiyya’ ta 
Kunshi dukkan ma'anonin da wadancan kalmomi suka 
Kunsa. 


Tarbiyyar Musulunci na da abubuwan da ta kebanta da su, 
kuma babu wani tsarin tarbiyya a duniya da ya Kunshi irin 
abubuwan da tarbiyyar Musulunci ta Kunsa. Wannna yasa, 
duk da cewa al'ummomin duniya na kokarin canza tsarin da 
su ke bi wajen tarbiyyar mutanensu a halin yanzu, al ummar 
musulmai ba ta bukatar sauyi a cikin nata tsarin. 


Tsarin tarbiyyar Musulunci ya kebanta da wadannan 

abubuwa: 

1. Tsari ne daga Allah da aka gina a bisa asasin Musulunci. 
Allah (Madaukaki) Shi ne da kanSa Ya tarbiyyantar da 
malamin farko ga wannan al'umma, wato, Manzon Allah 


? Ibn Al-Jazzār Al-Kairawani ya yi amfani da wannan isdilahi a littafin 
da ya rubuta a kan tarbiyya, Siyasatu-s-Sibyan wa Tadbīruhum 
1 Ibnul Jauzi ya sanya wa littafinsa suna Laftatul Kabad ila Nasīhatil 
Walad, shi kuma Al-Hārith Al-Mahāsabī ya sanya wa littafinsa suna 
Risa latul Mustarshidin 
1l Abu Bakr Al-Aajurri ya sanya wa littafinsa suna Akhla Kul Ulama 

8 


9. 


(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), wanda shi 
kuma ya tarbiyyantar da al'ummarsa a bisa shiriya da 
karantarwar da Allah (Madaukaki) Ya yi masa. 


. Gamammen tsari ne, da ya dace da dukkan dan Adam, 


ba tare da kebantuwa ga wani gari ko wata al'umma ko 
jinsi ba. 


. Tsari ne da ke lazimta wa kowane mutum neman 


ilminsa, kuma ya ke lazimta wa kowane malami daukar 
dawainiyar karantar da shi. 


. Tsari ne da ya ba da cikakkiyar kulawa ga dukkan 


bangarorin alumma, da dukkan fannonin ilmi mai 
amfani, kuma da dukkan matakan rayuwa. 


. Tsari ne da ke karantar da tsakaitawa, ba tare da 


zurfafawa ko takaitawa ba. 


„ Tsari ne mai dorewa, ba tare da yankewa ba. 
„ Tsari ne da ya Kulla alaka mai Karfin gaske a tsakanin 


tarbiyya da ilmi; ilmi da aiki; rayuwar mutum daya da 
rayuwar al'umma gaba daya. 


. Tsarin tarbiyya ne da ya kula da al”amuran duniya da 


lahira baki daya. 
Tsari ne da ya dace da yanayi, da kuma dabi'un da aka 
halicci dan Adam a kansu. 


10. Tsari ne da ke bi sannu-sannu wajen kai wa ga manufa. 


HUKUNCIN TARBIYYA 


Tarbiyyar `ya`ya a kan imani da ibada; da dabi'u da 
mu'amala; da kula da lafiyar jiki da hankali da tunani; da 
tsarin zamantakewa, wajibi ne da Allah Ya dora a kan iyaye 
da dangi, da malamai, da shugabanni, da sauran jama'a. 
Tarbiyya ba ta samuwa a cikin al'tumma, sai kowane daya 
daga wadannan bangarori ya ba da gudummuwarsa, kuma 
ya sauke wajibinsa game da tarbiyya. 


Iyaye su ne a kan gaba wajen wannan al'amari muhimmi, 
kasancewar su ne suka haifi “ya ya, kuma suka fi zama tare 
da su. Allah (Mai girma da daukaka) Ya ba iyaye amanar 
"ya yansu, don su kula da su, su tsare su daga fadawa cikin 
hadari, kuma su yi masu kyakkyawar tarbiyya. Allah (Mai 
girma da daukaka) Ya ce: “Ya ku wadanda suka yi imani! 
Ku kare wa kanku da iyalinku wata wuta (da) makamashinta 
mutane da duwatsu ne...”'” Aliyyu ibn Abi Dalib (Allah Ya 
yarda da shi) ya fassara wannan ayar da cewa: “Ku ladabtar 
da su, wato, ku yi masu tarbiyya, kuma ku ilmantar da su”. 
Haka kuma, Katādah (Allah Ya jikansa) ya fassara da cewa: 
“Ku umurce su da yin da'a ga Allah, kuma ku hana su sa6on 
Allah'. 


Haka nan, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi) ya ce: “Dukkanku masu kiwo ne, kuma za a 
tambayi kowa game da kiwonsa: shugaba mai kiwo ne a kan 
mutanensa, kuma za a tambaye shi game da kiwonsa. 
Mutum (magidanci) mai kiwo ne ga iyalinsa (matansa, da 
“ya yansa, da sauran wadanda ke karkashinsa), kuma za a 
tambaye shi game da kiwonsa. Mace mai kiwo ce ga gidan 
mijinta da "ya yansa, kuma za a tambaye ta game da su. 
Bawa makiyayi ne ga dukiyar mai gidansa, kuma za a 
tambaye shi game da kiwonsa. Kowannenku makiyayi ne, 
kuma za a tambaye shi game da kiwonsa.””” 


"Yan'uwa da dangi na da babban nauyi wajen tabbatar da 
tarbiyyar Kannensu da danginsu da "ya yan “yan'uwansu, 
kasancewar su ne mafi kusa da su bayan iyayen da suka 
haife su. Kasancewar Ranne da 'ya' yan “yan'uwa na 
dangantuwa zuwa gare su, rashin ba da gudummuwarsu 


? Tahrīm, 66:6 
5 Ibn Kathir, Tafšīru/ Kur'anil Azhim, (Maktabah Anas ibn Malik, 
Makka), 4/362 
“Bukhari da Muslim 
10 


wajen cinma manufar tarbiyya, da tabbatar da ita gare su, na 
iya jawo matsala, musamman idan yara suka aikata wani 
mummunar abu. Duk wani aikin assha, da danginsu ko 
“ya yan “yan'uwansu za su aikata, zai shafi mutuncinsu, da 
matsayinsu a cikin alumma. Wannan yasa, Musulunci ya 
wajabta wa dangin mutumin da ya yi kisan kai bisa kuskure, 
yin hadaka da karo-karo wajen biyan kudin diyya, idan 
wanda ya yi kisan ba shi da dukiyar da zai biya da kansa." 
Ke nan, hadari ne babba ga yan'uwa, su yi sakaci wajen 
tarbiyyar *yan'uwa da danginsu na jini. 


Dangane da malamai, Allah (Mai girma da daukaka) Ya 
siffanta su da Rabbaniyyun, wato, malamai na Allah, 
wadanda ke yi wa mutane tarbiyya a kan ilmi.'* An ruwaito 
daga Aliyu ibn Abi Dalib (Allah Ya yarda da shi) ya ce: “Su 
ne wadanda ke Kosar da mutane hikimomi, kuma su ke yi 
wa mutane tarbiyya a kansu.” Haka nan, Mujahid (Allah Ya 
ji Kan shi) ya ce: Rabbaniyawa su ne wadanda ke koya wa 
mutane Kananan ilmi, kafin manya.” 


Gudummuwar malamai a fagen tarbiyyar alumma na 
Kunshe cikin Kokarin yada sahihin ilmi; da karantar da 
alumma, da shiryar da ita, da yin mata saiti; da yakar 
bidi'a; da tsaftace ilmi daga hadisai masu rauni, da hadisan 
Karya, da ra'ayoyin da babu dalili a kansu; da tarbiyyantar 
da al'umma a kan tataccen ilmi; da Kalubalantar “yan bidi'a 


P Ana biyan diyya idan an yi kisan ganganci, kuma waliyyan wanda 
aka kashe suka ce za su karbi diyya, maimakon a kashe mutumin da ya 
kashe masu dan'uwa. Haka kuma, waliyyan mamacin na iya yafe 
diyyar gaba daya, ba tare da la”akari da ko kisan ganganci ne ko na 
kuskure ba. Sai dai kuma ko da an yafe diyya, dole ne wanda ya yi 
kisan ya `yanta bawa ko ya yi azumin wata biyu, a matsayin kaffara. 
6 Aāl Imran, 3:79; Mā'idah, 5:44 
7 Ahmad ibn Abdil-Halīm ibn Taimiyyah, Majmu'u/ Fatāwā, 
(Maktabah Ibn Taymiyah), 1/62 

11 


da kuma bidi'o'insu, ta hanyar bayani da rubutu bisa hujjoji; 
da kare martabar Alkur'ani da Sunnah, ta hanyar mayar da 
martani ga batattun mutane, da zindikai, da munafukai, da 
sauransu. * 


Shugabanni su ne ke daukar dukkan matakan da suka dace 
don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, da bin 
doka da oda a tsakanin mutane.'” Haka nan, wajibi ne su 
tabbatar da tsaro ga dukiya da rayuka da mutunci da hankali 
da addinin jama”a. Wadannan abubuwan ba Za su tabbata ba 
har sai shugabanni sun yi umurni da kyakkyawa, da hani da 
mummuna, kuma sun ba da goyon baya, da Karfafa gwiwa 
wajen tarbiyyar mutane. Allah (Mai girma da daukaka) Ya 
ce: "Wadanda su ke idan muka ba su iko (mulki) a cikin 
kasa, sai su tsai da salla, kuma su bayar da zakka, kuma su 
yi umurni da abin da aka sani, kuma su hana daga abin da ba 
a sani ba...” Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya ce: "*...shugaba mai kiwo ne a kan 
mutanensa, kuma za a tambaye shi game da kiwonsa...”.”' 
Haka kuma, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya ce: “Babu wani bawa da Allah zai ba 
shi shugabancin mutane, sannan, ya mutu, yana mai 
ha'intarsu, face Allah Ya haramta aljanna gare shi.” 


Sauran mutanen gari na da rawar da za su taka wajen 
tabbatar da tarbiyyar al'ummarsu. Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya wajabta wa muminai 
canza duk wani mummunan aiki da suka ga ana aikatawa, 


15 www.islamweb.net, Dauru/ Ulama fit Tarbiyyatil Islamiyyah, 98319 
I? Wani daga cikin magabata yana cewa: o1 3t KANG LLL g y Àl ol 
“Lallai Allah Yana gusar da Garna ta hanyar mulki, irin gusarwar da ba 
Ya yi da Alkur'ani” 

* Hajj, 22:41 

?! Bukhari da Muslim 

” Bukhari da Muslim 


gwargwadon ikonsu.” Haka kuma, Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya tabbatar da cewa 
addinin Musulunci ya Kunshi nasiha ga kowane musulmi.” 
Wannan ke nuna cewa kowane mutum a cikin alummarsa, 
yana da hakkin taimakawa wajen tabbatar da daidaituwar 
al'amura. 


Sakaci da rashin tsayuwa da al'amarin tarbiyya, ta hanyar 
umurni da kyakkyawa da hani da mummuna, na haifar da 
matsaloli ga al'umma baki daya, wadanda suka hada da: 


= Bijirowa ga fushin Allah da azabarSa a duniya. Allah 
(Mai tsarki da daukaka) Ya ce: “Kuma ku ji tsoron fitina 
wadda ba ta samun wadanda suka yi zalunci daga gare 
ku, a kebe, kuma ku sani, lalle ne Allah Mai tsananin 
ukuba ne.” Dangane da fassarar wannan aya, Ibn 
Kathir ya ciro magana daga Ibn Abbas (Allah Ya yarda 
da shi) ya ce: “Allah Ya umurci muminai da su yi inkarin 
dukkan mummuna, ko kuma Ya lullube su da azaba.””* 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: “Idan mutane suka Ki hana azzalumi aikata 
zalunci, ba wuya Allah Ya lullube su da ukuba.””” Haka 
kuma, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ce: “Babu mutanen da wani daga cikinsu zai 
aikata sabo, amma su Kyale shi, alhali suna da ikon 
hanawa, face Allah Ya jarabe su, kafin su mutu.” 


= Kaskanci da wulakanci za su lullube su, kuma Barna da 
gurbacewar al'amura za su bayyana a cikin al umma. 


3 Muslim 

?4 Muslim 

> Anfāl, 8:25 

% Ibn Kathir, Tafšīru/ Kur ānil Azhīm, 2/185 
” Abu Dawud, da Tirmidhi da Ibn Majah 

* Abu Dawud da Ibn Majah 


= Rashin amsa addu'a, kamar yadda Manzon Allah (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Ku yi 
umurni da kyakkyawa, kuma ku yi hani da mummuna, 
tun gabanin ku yi addu'a, amma a Ri amsa maku. ”?” 


MUNAFAR TARBIYYA A MUSULUNCI 


Tarbiyyar `ya`ya, ta hanyar koya masu kyawawan halaye da 
dabi'u nagari, da karantar da su ilmin addini da ilmin sana’a 
yadda ya dace, don su zamanto masu kishin zuci da dogaro 
da kai, abu ne da Musulunci ya ba muhimmanci sosai. Da 
kyakkyawar tarbiyya ce a ke samar da matasa na gari, 
wadanda za su zama tubalan gina kakkarfar al umma, masu 
kishin Musulunci, masu tsoron Allah, wadanda alumma za 
ta yi alfahari da su, kuma wadanda za su tabbatar da 
dokokin Allah a kan Kasa. 


Haka kuma, da kyakkyawar tarbiyya ce a ke samar da da na 
Kwarai, da zai zamanto sanyin ido (us 35) ga iyayensa, a nan 


duniya, kuma ya yi masu addv’a, idan suka riga shi mutuwa. 
Allah (Mai girma da daukaka) Ya ce: “Kuma wadanda su ke 
cewa, “Ya Ubangijinmu! Ka ba mu sanyin idanu daga 
matanmu da zuriyarmu, kuma Ka sanya mu shugabanni ga 
masu takawa.””” Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya ce: “Idan dan Adam ya mutu, duk 
ayyukansa sun yanke, ban da abubuwa guda uku: sadaka 
mai gudana; da ilmin da ya bari ana amfani da shi; da ďa na 
Kwarai, da zai yi masa addu'a.””' 


? Ahmad da Ibn Majah 
30 Furkān, 25:74 
3! Bukhari da Muslim 


Tarbiyyar "ya ya a Musulunci na da manufofi guda shida: 


1. Kokarin tabbatar da manufar halittar dan Adam. Allah 
(Mai tsarki da daukaka) Ya bayyana cewa Ya halicci 
mutane da aljannu ne don su bauta maSa: “Kuma Ban 


halitta aljannu da mutane ba sai domin su bauta Mini. 


5932 


Tarbiyya a Musulunci ta Kunshi daukar matakan da suka 
dace wajen kyautata al'amarin "ya ya, da inganta 
yanayinsu, a Bangaren lafiya, da hankali, da akida, da 
ruhi, da dabi'u, da mu'amala, da wayewa, domin su 
zamanto bayin Allah (Mai tsarki da daukaka) tsantsa, 
wadanda za su bi dokokinSa, kuma su tabbatar da 


tsarinSa a bayan Kasa. 


2. Kai wa ga manyan dabi'un girma da halayen Kwarai, 
wadanda za su taimaka wajen ciyar da al'umma gaba, da 


yin mata jagoranci wajen tabbatar da manufar rayuwa. 


3. Tattali da Kintsi ga rayuwar duniya da lahira, da bin 
hanyoyin da suka dace domin samun daddadar rayuwa a 


nan duniya, da babban rabo a lahira. 


4. Koyar da hanyoyin dogaro da kai, da kishin addini, da 
Kokarin jawo amfani ga al'umma da tunkude cuta gare 
ta, da wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, da 
tabbatar da tsaro da kariya ga addini da rayuwa da 


dukiya da mutunci da hankali. 


5. Gina mafi alhairin al umma mumina wadda za ta kawo 
amfani da jawo ci gaba ga kowa, kuma ta tunkude Barna 


da aibu daga kowa. 


** Zāriyāt, 51:56 


6. Tabbatar da tsarin gudanarwa da wayewa mafi habaka, 
da zaburar da mutane a kan tattalin arziki mafi bunkasa, 
da ilmantar da al”umma tsarin ci gaba da kawo zaman 
lafiya da walwala da kwanciyar hankali, da koyar da 
shugabanci da jagorancin da ke cike da adalci. 


HIMMAR MAGABATA WAJEN TARBIYYAR YAYA 


Magabata, a cikin a ummar Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) da wadanda suka gabace ta, sun 
ba al'amarin tarbiyyar “ya yansu matukar muhimmanci, ba 
kawai Kananan yara ba, har ma wadanda suka manyanta 
daga cikin `ya`yansu. Magabata ba su gushe ba suna 
KoKarin tarbiyyantar da su a kan akida da ibada, da 
kyawawan dabi'u da mu'amala, da kyautata alaka da Allah 
(Mai tsarki da daukaka). 


Allah (Mai tsarki da daukaka) Ya ba mu labarin Annabi 
Ibrahim da `ya` yansa (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare su), da irin matakan da ya dauka wajen ganin ya 
tarbiyyantar da su, duk da cewa Allah (Mai tsarki da 
daukaka) ya zabe su da Annabta.” Annabi Ibrahim (amincin 
Allah ya tabbata a gare shi) ya roki Allah (Mai tsarki da 
daukaka) Ya azurta shi da salihan “ya ya;”” Ya nisantar da 
shi tare da su daga bautar gumaka;”” kuma Ya sanya shi da 
zuriyyarsa masu tsai da salla. Haka kuma, Ibrahim 
(amincin Allah ya tabbata a gare shi) ya roki Allah (Mai 
girma da daukaka) Ya sanya zuriyyarsa daga cikin masu yin 
jagoranci a cikin imani da takawa da hakuri da da'awa;”' 


33 Maryam, 19:54; Saffat, 37:112 
34 Sāffāt, 37:100 

35 Ibrahim, 14:35 

36 Ibrahim, 14:40 

37 Bakarah, 2:124 


kuma Ya sanya su masu sallamawa ga Allah (Mai girma da 
daukaka).” Bayan wannan, Annabi Ibrahim (amincin Allah 
ya tabbata a gare shi) ya yi wa `ya yansa wasiyyar su 
tabbata a kan addini har zuwa mutuwa. 


Domin ya Kara tabbatar da tarbiyyar `ya` yan shi a aikace, 
Annabi Ibrahim ya kasance yana bin diddigin al amuransu, 
hatta bayan sun girma. Misali, Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ba da labarin ziyarar 
ba zato, wadda Annabi Ibrāhīm ya yi wa dansa Annabi 
Isma'il (amincin Allah ya tabbata a gare shi) har sau biyu, 
domin ya gane wa idonsa halin da dansa ke ciki tare da 
iyalinsa. A karon farko da Ibrahim (amincin Allah ya 
tabbata a gare shi) ya kai ziyarar, ya bar wa dansa Ismā'īl 
(amincin Allah ya tabbata a gare shi) sakon cewa ya saki 
matarsa, kasancewar bai dace ta ci gaba da zama matarsa ba. 
A karo na biyu kuwa, Ibrāhīm (amincin Allah ya tabbata a 
gare shi) ya bar wa dansa wasiyyar cewa ya rike matar da ya 
auro bayan ya saki waccan ta farko, kuma ya kula da ita 
sosai. 


Ke nan, a Ziyararsa ta farko, Ibrahim (amincin Allah ya 
tabbata a gare shi) ya fahimci cewa matar da Isma'il 
(amincin Allah ya tabbata a gare shi) ke aure ba ta dace da 
shi ba, kasancewar ba ta da godiya, da sanin ya kamata, 
kuma ba ta da rufin asiri a cikin zamantakewarta da mijinta. 
Babu shakka, aibi ne babba a samu mace tana da irin 
wadannan halaye, musamman saboda mummunar tasirinsu a 
kan tarbiyyar "ya ya. Lokacin da ya koma a karo na biyu, 
Ibrāhīm (amincin Allah ya tabbata a gare shi) ya fahimci 


** Bakarah, 2:128 
3 Bakarah, 2:132 
“Bukhari 


cewa dansa ya dace da mace ta Kwarai (aual 31), | wadda 


za ta iya faranta ran mijinta, ” kuma ta taimaka masa wajen 
tarbiyyar "ya ya. 


Haka kuma, Allah (Madaukaki) Ya ba mu labarin addu'ar 
da Annabi Zakariya (amincin Allah ya tabbata a gare shi) ya 
yi dangane da samun zuriyya mai kyau,” wadda za ta yi aiki 
tukuru domin yardar da Allah;”” da himmar Annabi Isma'il 
(amincin Allah ya tabbata a gare shi) wajen umurtar iyalinsa 
da salla da zakka da tsare haKKokin Allah (Madaukaki);” da 
dogon wa'azi da gargadīn da Lukman”? ya yi wa dansa a 


4l Mace ta Kwarai ita ce wadda idan mjinta ya kalle ta, zai yi farin ciki; 
idan ya umurce ta, za ta yi biyayya; idan ba ya nan, za ta kiyaye 
mutuncinta da dukiyarsa; kuma idan ya yi rantsuwa a kanta, za ta 
kubutar da shi. 
* Faranta wa miji rai ya Kunshi abubuwa kamar haka: (1) kyakkyawar 
tarba a duk lokacin da miji ya shigo gida (2) lazimtar Kamshi mai dadi 
da gyara jiki da caba ado (3) dadada murya da tsara magana (4) 
Kwarewa wajen kwanciyar aure da gaggauta ba da kai idan aka fahimci 
miji yana da bukatar jima”1 (5) wadatar zuci, da yin hakuri da kadan, da 
rashin nuna kwadayin abin duniya (6) godiya da yabawa ga miji a kan 
dan abin da ya samu (7) kasancewa tare da miji, musamman a lokacin 
tsanani, da taimaka wa miji da kudi ko kaya, idan da bukatar yin haka 
(8) Kokarin zarce sauran mata wajen ilmi da iya abinci da tsafta da 
aikin gida da sauransu (9) biyayya a cikin duk abin da bai saba wa 
Shari'a ba (10) sanya miji ya huce idan ya yi fushi, ta hanyar ba da 
hakuri da rarrashi da rashin yin jayayya (11) tsare mutuncin miji da 
kulawa da 'ya yansa da gidansa da dukiyarsa, musamman idan ba ya 
nan (12) girmama "yan'uwansa da taimaka masu (13) Karfafa masa 
gwiwa a cikin biyayya ga Allah (14) tattali, da yin tsuwurwurin 
dukiyarsa. 
B Aal Imran, 3:38 
“Maryam, 19:6 
*5 Maryam, 19:54-55 
* Lukmān ba Annabi ba ne, kasancewar babu wani dalili a cikin 
Alkur'ani ko hadisin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) da ya tabbatar da annabtarsa. AKidar Ahlus-Sunnah ta ginu a 
kan cewa ba a iya tabbatar da annabta ga wani mutum sai ta hanyar 
18 


kan kadaita Allah (Mai girma da daukaka) da bauta, da 
wajibcin barin shirka, da muhimmancin takawa da 
murakaba (kiyaye Allah), da wajibcin tsai da salla da yin 
umurni da kyakkyawa da hani da mummuna, da haramcin 
wulakanta mutane ko yin takama da alfahari gare su, da 
sauransu.” 


Bayan wannan, ya tabbata cewa Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) da sahabbansa (Allah 
Ya yarda da su) sun kasance masu matukar damuwa da 
kulawa game da tarbiyyar “ya yansu, manya da Kanana. 
Misali, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya tafi wajen “yarsa Fadimah (Allah Ya yarda da 
ita) domin ya sanar da ita cewa zikirorin kwanciyar barci ya 
fi muhimmanci a kan kuyangar da ta ke nema a wajensa.” 
Kuma ya tabbata cewa yana zuwa gidan Aliyyu ibn Abi 
Dalib (Allah Ya yarda da shi), ya tashe su daga barci domin 
su yi Kiyamullaili, wato, sallar dare.” Haka kuma, yana 
zuwa ya umurci `ya`yansa su fita sallar idi.” 


A bangaren sahhabai (Allah Ya yarda da su), ya tabbata 
cewa Abubakar (Allah Ya yarda da shi) ya yi amfani da 
sanda wajen ladabtar da `yarsa A’isha (Allah Ya yarda da 
ita), matar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi) kuma uwar muminai, a lokacin da ta zaunar da 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 


nassi Karara. A magana mafi Karfi, Lukman daya daga cikin bayin 
Allah ne, wadanda Allah (Madaukaki) ya yi wa baiwar ilmi, da hikima, 
da fasaha, da himmar tarbiyyar `ya`ya. Duba tafsirin Al-Kurdubi, da 
Ibn Kathīr, da As-Sa'adiy, a Karkashin Lukman, 31:13, 16-19, don 
Karin bayani. 

“ Lukman, 31:13, 16-19 

** Bukhari 

” Bukhari 

5 Ahmad 


a wajen da babu ruwa, saboda ba ta ga abin wuyanta ba.”' 
Haka kuma, Umar (Allah Ya yarda da shi) ya shiga wajen 
"yarsa Hafsah (Allah Ya yarda da ita), matar Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), domin ya 
fadakar da ita cewa kada kishinta”” ga A'isha ya hana ta 


** Muslim 

5 Kishi a tsakanin mata yana tasowa ne daga lokacin da namiji ke da 
mace fiye da daya a karkashinsa. Auren mace fiye da daya har zuwa 
hudu, abu ne da aka shar'anta bisa nassin Alkur'ani da Sunnah da 
haduwar malamai (/jma'). Haka nan, auren mace fiye da daya ya 
tabbata a cikin tarihin Annabawa da Manzanni da sahabban Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), kuma ya dace da 
dabi'ar dan Adam. 

Nassin Alkur'ani da Sunnah, da Ijma'i, da Kiyasi duk sun takaita 
wa kowane musulmi auren mata hudu kawai, ba tare da wuce haka ba. 
Haka nan, fatawoyi da tarihi da ayyukan sahabbai (Allah Ya yarda da 
su) da tabi'ai da wadanda suka bi hanyarsu, da fahimtar dukkan 
malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman fikihu da malaman 
usuli sun tabbatar da cewa haramun ne ga kowane musulmi ya tara 
mace fiye da hudu a karkashinsa a lokaci daya, in ban da kwarkwara, a 
lokacin jihadin da aka yi a tsakanin musulmi da kafirai a bisa tsarin da 
Alkur'ani da Sunnah da Ijma'i suka tabbatar. 

Auren mace fiye da daya na da dalilai masu yawa. Daga ciki, akwai: 
(1) matsalar jinin al'ada ko jinin haihuwa da ke sabbaba wa wadansu 
majaze takura (2) mata sun fi maza yawa a duniya (3) kowace macen 
da ta balaga tana shirye da yin aure da zarar ta samu miji, sabanin 
maza, kasancewar namiji sai ya yi shiri da tanadi na musamman (4) 
larurar rashin haihuwa (5) yawan tafiye-tafiye. 

Sharuddan auren mace fiye da daya su ne: ikon yin adalci a tsakanin 
mata; da amintuwa daga fadawa cikin fitinar addini a sanadiyyar Kara 
aure; da ikon biya masu bukatar sha'awa; da ikon ciyarwa. Wanda bai 
cika wadannan sharudda ba, bai dace ya auri mace fiye da daya ba. 

Kishi a tsakanin mata wani abu ne na dabi'a. A mafi yawan lokaci, 
mata na yin kishi ne a tsakaninsu saboda rashin tabbas game da 
makomarsu idan miji ya karo aure; da tsoron juya masu baya ko 
wulakanci daga miji; da tsoron rashin adalci a tsakaninsu da amarya; da 
rashin jin dadin yawaita ambaton kishiya a gabansu; da karkatar 
“yan'uwan miji da abokansa ga wata daga cikin matan. 

20 


Ko da ya ke kishi dabi'a ce ta mata, kuma wani abu da ba za a iya 
raba mata da shi ba, akwai abubuwan da ba su halatta mace ta aikata ba 
saboda kishi: (1) cutar da miji ko hana shi yin sukuni, ko kuma cutar da 
“ya yansa, a matsayin martani a kan sabon auren da ya yi (2) cin 
mutunci da yin batanci ga kishiya (3) cutar da kishiya ta hanyar sihiri 
ko tsafi (4) neman a saki kishiya (5) rudar kishiya ta hanyar nuna mata 
kamar miji na fifita ta a kan abokiyar zamanta ko kuma yana bata wani 
abu a Goye. 

Yana daga Garnar da aka shigar a cikin mas”alar auren mace fiye da 
daya, da'awar da wadansu ke yi cewa ya halatta mutum ya ajiye mace 
fiye da hudu a Karkashinsa a lokaci daya, a matsayin matan aure. 
Asalin wannan da'awar a Nijeriya, ta samo asali ne daga “yan Kala- 
kato, wadanda babu ruwansu da hadisan Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi). Daga baya, sai aka samu labarin 
mutumin da ya ajiye matan aure fiye da tamanin a lokaci daya. Da aka 
ce masa ya zabi guda hudu daga cikinsu, ya saki sauran, sai ya ce “an 
takura shi ne saboda ba shi da gata, domin kuwa wadansu shaihunnan 
darika da sarakunan gargajiya na da mata barkatai a karkashinsu'. Ana 
cikin wannan kace-nace, kwatsam sai ga wani matashin dalibin ilmi a 
garin Bidda, jihar Neja, da ke da”awar Sunnah-Salafiyyah yana ikirarin 
cewa babu ijma’i a kan haramcin zaman aure tare da mace fiye da guda 
hudu a lokaci daya, yana mai kafa hujja da bayanan da ya gani a cikin 
littafin Nailul Awdār da tafsirin Fat-hu/ Kadir na Imam ash-Shaukāni, 
da kuma bayanan da Jamaluddin Al-Kasimi ya yi a cikin tafsirinsa, 
Mahasinut Ta'awil, cewa babu ijma’i a kan wannan mas’alar. 

Duk da cewa an shirya taron Kara wa juna ilmi na kwana biyu, kuma 
aka gayyaci mutane daga wurare dabam daban na wannan Kasa domin 
su gabatar da makala/kasidu a cikin harshen Hausa da Turanci da 
Nufanci dangane da wannan mas’ala, wannan dalibi ya Ki zuwa, duk da 
an ba mu labarin cewa kafin ranar taron, ya yi alkawarin zai halarta. 
Alhamdu Lillah, ina daga cikin wadanda suka gabatar da makala a 
wajen taron. Haka kuma, Dokta Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, 
da Shaikh Abdul-Wahhāb Abdullah Kano, da Mal. Aminu Gusau, da 
Mal. Auwal Maiduguri, da wakilin kwamitin Sharia na Kasa, da 
wadansu “yan'uwa daga wurare dabam daban sun gabatar da bayanai 
gamsassu a wajen taron. A Karshe, mutanen Bidda da sauran musulmin 
Nijeriya, wadanda suka samu labarin sakamakon taron, sun gamsu 
cewa Alkur'ani da Sunnah, da Ijma'i, da Kiyasi, da fatawoyi da tarihi 
da ayyukan sahabbai (Allah Ya yarda da su) da tabi'ai da wadanda 
suka bi hanyarsu, da fahimtar dukkan malaman tafsiri da malaman 

21 


kwanciyar hankali, ko ya kai ta ga aikata abin da bai dace 
ba.” 


Wadannan misalai na nuna irin muhimmancin da magabata 
suka ba al”amarin tarbiyya, da irin matakan da suka dauka 
wajen tarbiyyantar da 'ya yansu da matansu da sauran 
wadanda ke karkashinsu. Abin sha'awa shi ne, magabata ba 
su takaita tarbiyya a kan Kananan yara ba, a'a, har manya 
ana yin masu tarbiyya gwargwadon yadda kowannensu ke 
bukata. 


hadisi da malaman fikihu da malaman usuli da malaman tarihi duk sun 
tabbatar da haramcin ajiye matan aure fiye da hudu a lokaci daya, 
kuma maganar da Shaukani da Jamaluddin Al-Kasimi suka yi, babu 
hujja a cikinta. Hasali ma, ra'ayin da suka danganta wa wasu daga cikin 
malaman Shi'a, kuskure ne, kasancewar bai tabbata daga gare su ba. 

Kasancewar an rushe dukkan rikice-rikice da hayaniyar da ya ke 
takama da su, sai kwatsam ya fasa wani sabon bom; ya ce wai Umar 
ibn Khaddāb (Allah Ya yarda da shi) ya mutu ya bar matan aure fiye da 
hudu a Karkashinsa! Gaskiya ne cewa Umar (Allah Ya yarda da shi) ya 
auri mace fiye da hudu a cikin rayuwarsa, amma kuma, bai taba zama 
tare da mace fiye da hudu ba a lokaci daya. Sanannen abu ne cewa, a 
cikin sahabbai, akwai wadanda suka auri mata da yawa a cikin 
rayuwarsu, amma ba su taba zama da guda uku ba ma a lokaci daya, 
ballantana hudu ko fiye da hudu. 
5 Bukhari 

22 


BANGARORIN TARBIYYA” 


** Mafi yawan bayanan da ke Karkashin wannan sashe na ciro su ne 
daga littafan Abdullah Nāsih Ulwān, Tarbiyyatul Awlād fil Islam, 
(Dārus-Salām lid-Dibā'ah wan-Nashr wat-Tauzi” wat-Tarjamah, Al- 
Kāhirah, 2005), shafi na 132-137; da Mas'uliīyyatut Tarbiyyatīl 
Jinsiyyah min Wijhati Nazaril Islam, (Dārus-Salām lid-Dibā'ah wan- 
Nashr wat-Tauzi” wat-Tarjamah, Al-Kāhirah, 2003). 

Littafīn Tarbiyyatul Awlād fil Islam na Abdullah Nāsih Ulwān na 
daga cikin littafan tarbiyya wadanda suka shahara a cikin al'umma, 
kuma ana yawan karantar da shi a masallatai da wuraren karatu. Nazari 
cikin littafin yana nuna cewa, mawallafinsa, Allah Ya jikansa, ya yi 
kura-kurai masu yawan gaske, musamman a Bangarorin tauhidi da 
akida da manhaj. Wannan yasa malamai suka yi rubuce-rubuce don 
fadakarwa game da matsalolin da ke cikin littafin, kuma suka yi gyare- 
gyaren da ya kamata, don nasiha ga al'ummar musulmai. 

Misali, Ihsan al-Utaibī, a cikin littafinsa, Kitab Tarbiyyatil Awlad fil 
Islam fi Mīzānin Nakdil Ilmi, ya bayyana kura-kuran Abdullah Nāsih 
Ulwān a Bangarorin tauhidi da akida, da manhajin Ahlus-Sunnah, da 
tsarin da'awa, da mu'amala da “yan bidi'a, da amfani da hadisai masu 
rauni. Yana daga abin mamaki da ke cikin littafin Tarbiyyatul Awlād, 
yawaita yabon wadanda suka shahara da mummunar akida, da 
kwarzanta malaman bidi'a, da kwadaitar da mutane karanta littafan da 
ke cike da kwamacala da rudani da tsugarara, da kuzuzuta darikun 
sufaye, da rubuta karamomin bogi, da kuma kafa hujja da hadisan 
Karya ko masu tsananin rauni. Abin bai tsaya nan ba, Abdullah Nāsih 
Ulwān, ya yawaita suka da zargi ga Ahlus-Sunnah, “yan Salafiyyah, 
wadanda ke bin AlKur'ani da Sunnar Manzon Allah (tsira da aminci su 
tabbata a gare shi) bisa fahimtar magabata na Kwarai. Ban da wannan, a 
fakaice, Ulwān, ya yi Kokarin shayar da masu karanta littafin 
Tarbiyyatul Awlād gurbatacciyar akidarsa da karkataccen manhajinsa 
da kuma nazariyyarsa mai rauni. 

Ya kamata daliban ilmi su fahimci matsalolin da ke cikin wannan 
littafi, don su san irin mu” amalar da za su yi da shi. Haka kuma, kafin a 
karantar da littafin a masallaci ko wuraren daukar karatu, ya kamata a 
yi wa mutane bayani game da kura-kuran da ke cikin littafin da kuma 
hanyar da mawallafinsa ya bi wajen rubuta shi. Kin bayyana wa dalībai 
arnar da ke cikin littafin, musamman wadda ke da alaka da akida da 
manhaj, dai dai ya ke da ha'intarsu ko kuma cin amanarsu a cikin 
harkar ilmi. Allah Ya shiryar da mu. 

23 


Tsarin tarbiyya a Musulunci, gamammen tsari ne da ya kula 
da kowane bangare na addini da rayuwa, ta yadda za a 
samar da mutum mai zurfin fahimtar addini, da cikakken 
hankali, da Koshin lafiya, da kyakkyawar dabi'a, da 
wayewa, da dogaro da kai, da kishin al'umma, da sanin 
hakkin kowa. Tarbiyyar 'ya'ya na da Bangarori guda 
bakwai: Bangaren imani, da dabi'u, da kula da jiki, da 
hankali, da tunani, da mu'amala da zamantakewa, da kiyaye 
bambancin jinsi. 


A bangaren imani, wajibi ne a tarbiyyantar da “ya ya a kan 
akida sahihiya, da ilmantar da su hukunce-hukuncen halal 
da haram, da koya masu bautar Allah (Madaukaki), da nuna 
masu girman Allah da matsayi da martabar Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), da cusa masu 
son Allah (Mai girma da daukaka) da son Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), da sanar da su 
hakkokin Allah (Mai girma da daukaka) da hakkokin 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), 
da saba masu karatun AlKur'ani da KoKkarin hardace shi. 


A Gangaren dabi'u da halaye, iyaye na bukatar dora 
"ya yansu a kan makarimul akhlak, wato, kyawawan dabi'u, 
ta yadda za su taso a kan dabi'u na Kwarai da halaye 
managarta; da bayyana masu hadarin munanan dabi'u, 
wadanda yara ke saurin dauka a wajen wasa tare da 
sa*o'insu, kamar Karya da sata da zage-zage da cudanya a 
tsakanin maza da mata. Wannan zai samu ne idan iyaye suka 
ba da kulawa ta musamman ga irin wasan da "ya yansu ke 
yi, da wadanda 'ya yansu ke yin wasa da su, da irin 
maganganun da su ke yi a wajen wasa, da lokacin fitarsu da 
kuma lokacin dawowarsu. 


A bangaren tarbiyyar gangar jiki, “ya ya na bukatar kulawa 
ta musamman game da abincinsu da lafiyarsu, da koya masu 


24 


tsafta da tsarki, da nisantar da su daga dukkan abubuwa 
masu cutarwa, da hana su yin wasa da abin da zai haifar 
masu da matsala, da tarbiyyantar da su a kan lura da jikinsu 
da tufafinsu. Haka kuma, a wannan bangare, akwai bukatar 
iyaye su sanya ido a kan "ya yansu domin tabbatar da cewa 
ba su auka cikin munanan dabi'un da yara ke koyo daga 
abokai/kawaye, musamman, a lokacin da suka fara girma. 
Irin wadannan munanan dabi'un sun hada da: shan taba 
sigari; da KoKarin fitar da maniyyi a asirce, ta hanyar wasa 
da al'aura ko kallon finafinan batsa ko aikawa da hotunan 
tsiraici ta hanyar wayar tafi da gidanka; da shan abubuwan 
da ke sanya maye; da zina; da luwadi. A wannan bangare, 
wajibi ne iyaye su mayar da himma wajen ganin "ya yansu 
sun taso a cikin Koshin lafiya. 


Tarbiyyar “ya ya a Bangaren hankali, ta Kunshi karantar da 
su ilmin addini da rayuwa, da ba su nagartaccen ilmi, da 
ladabtar da su a kan ayyuka da dabi'u masu kyau, da 
fadakar da su alamuran rayuwa, da saitin tunaninsu, da 
tabbatar da lafiyar Kwakwalwarsu, da horar da su a kan 
sana'a. 


A bangaren tunani, tarbiyyar “ya ya ta Kunshi koyar da su 
dabi'ar jarumta da sadaukantaka; da jin girma da martabar 
addini a cikin zukatansu; da Kimanta wayewa da ci gaban 
Musulunci; da nisantar da su daga dabi'ar sangarci da 
ragwantaka, da tsoro ko firgici mara dalili, da jin kasawa da 
nakasu da kuma tawayar zuciya. 


A bangaren zamantakewa da mu'amala da jama'a, “ya ya na 
bukatar tarbiyya a kan kyakkyawar mu'amala da halin 
girma da karamci, da muhimmancin takawa, da 
“yan'uwantaka, da tausayi, da jin Kai, da rangwame, da 
yafewa, da jarumta; da sanar da su hakkokin iyaye da 
“ya ya, miji da mata, “yan'uwa da dangi, makwabta, 


25 


shugabanni da wadanda a ke shugabanta, dukkan musulmi 
da wadanda ba musulmi ba, da hakkokin dabbobi da 
tsuntsaye da sauran halittar Allah (Madaukaki); da 
tarbiyyantar da su a kan ladubban Musulunci, kamar 
ladubban cin abinci, da yin sallama, da neman izni kafin a 
shiga gida, da ladubban zaman majalisi, da magana, da taya 
murna ko yin jaje, da ladubban gaishe da mara lafiya. 


A bangaren bambancin jinsi, wajibin iyaye ne su 
tarbiyyantar da "ya yansu a kan sanin bambancin da ke 
tsakanin namiji da mace, da abubuwan da suka yi tarayya, 
da irin mu amalar da mace za ta iya yi da namiji, da 
abubuwan da ba za su yi ba a tsakaninsu. Haka kuma, a 
wannan bangare, 'ya'ya na da bukatar sanin hukunce- 
hukuncen kallon muharramai, da wadda a ke nemanta da 
aure, da hukunce-hukuncen kallo a tsakanin ma aura, da 
hukuncin kallo a tsakanin namiji da matar da ya halatta ya 
aura (ajanabiyyalh) ko a tsakanin namiji da namiji, ko mace 
da mace, ko kafiri da musulma. Bayan wannan, bangaren 
tarbiyyar jinsi na wajabta karantar da 'ya'ya hukunce- 
hukuncen balaga, da alamomin balaga, da yadda matasa za 
su yi mu'amala da tashen balaga. 


WURAREN DA A KE SAMUN TARBIYYA 


Tarbiyya na da wuraren da a ke samunta. Malaman tarbiyya 
sun ce an fi samun tarbiyya a wurare uku: (1) gida (2) 
makaranta (3) masallaci. Ko da ya ke ana iya samun 
tarbiyya a wadansu wuraren daban, wuraren nan guda uku 
sun fi tasiri a kan tarbiyya, kuma sun fi ba da gagarumar 
gudummuwa wajen tabbatar da tarbiyyar "ya yan Musulmi. 


26 


Gida 


Gida ya Kunshi wurin da aka haifi mutum kuma ya taso a 
cikinsa har zuwa wani lokaci a rayuwarsa, ko da ba a gina 
ba, da kuma sauran wuraren da ke makwabtaka da gidan 
iyaye. Musulunci yana daukar gida a matsayin ginshikin 
farko a rayuwar kowace al'umma; kasancewar nan ne 
cibiyar koyar da tarbiyya mafi girma, kuma nan ne wuri 
mafi tasiri a cikin rayuwar kowane mutum. 


Ana daukar shekarun da yaro ke yi a cikin gidansu tun a 
farkon rayuwarsa kafin ya fara mu'amala da sauran jama'ar 
gari ko a tura shi makaranta, a matsayin shekaru mafi tasiri a 
kan shi wajen tsara makomarsa, da kuma irin rawar da zai 
taka a cikin alumma. A wadannan shekaru, yaro na tare da 
iyayensa, musamman mahaifiya, da sauran “yan'uwansa, a 
mafi yawan lokaci, kuma yana dogaro da su wajen koyon 
addini da dabi'u da al'adun da al'ummarsa ta ginu a kai. 
Iyaye su ne mafi kusanci ga “ya yansu, kuma su ne mafi 
tasiri a cikin zukatansu. Tasirin iyaye a kan ya yan ya kan 
ba su damar su canza su zuwa ga wani addini daban, sabanin 
tsarin da Allah (Mai girma da daukaka) Ya halicce su a 
kanta, kamar yadda Hadisi Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya tabbatar.”” 


A cikin gida ne yaro ke fara koyon mafi yawan abubuwan 
da suka shafi rayuwarsa da sauran abubuwan da ke da tasiri 
ga makomarsa. A bisa Kiyasi, yara na yin kusan kashi biyu 
bisa uku (735) na rayuwarsu a tsakanin gidan iyayensu da 
gidajen 'yan'uwa da makwabta, tun daga lokacin 
haihuwarsu har zuwa shekara goma. Wannan yasa malaman 
tarbiyya ke daukar gida a matsayin wurin da ke hukunta irin 
rawar da yaro zai taka, da gudummuwar da zai ba 


“Muslim 
27 


alummarsa nan gaba. Haka kuma, suna daukar gida a 
matsayin ginshikin dukkan tarbiyya, kasancewar, makaranta 
da masallaci da sauran wuraren da a ke samun tarbiyya, na 
Karasa abin da aka gina ne a gida. 


Samun tarbiyya daga gida na dogara ne a kan asasin da aka 
gina gida a kansa. Idan iyaye sun kula da hakkokin 
“ya yansu, kuma suka tsayu wajen yin masu tarbiyya a 
dukkan Bangarorin da suka dace, "ya yan za su taso cikin 
tarbiyya ta Kwarai. Uwa tana da matsayi mafi girma a 
wannan fage. Shi yasa malaman tarbiyya ke cewa lallai ne a 
samu uwa ta gari ga ya yan da za a haifa, kuma a yi tattalin 
uwar domin ta iya daukar wannan babban nauyi. 


Makaranta 


Makaranta ce wuri na biyu da a ke samun tarbiyya domin 
gina al'ummar Musulmai mai Karfi da kishin zuci da sanin 
ya kamata. Yara na dadewa a makaranta irin dadewar da ba 
su yi a wani wuri in ban da gidajensu. A kusan kowace rana, 
in ban da lokacin hutu, `ya`yan da ke zuwa makarantar 
islamiyya da boko, suna yin awa shida ko fiye da haka a 
makaranta. 


Kasancewar nan ne yara ke zuwa domin koyon ilmi da 
sauraren karatu daga malamai dabam daban, da gogayya da 
“yan'uwansu dalibai wadanda suka fito daga wurare 
mabambanta, makaranta tana da tasiri mai yawa a kan 
akidar yara da dabi'unsu da mu'amalarsu da tunaninsu da 
wayewarsu. Idan iyaye suka zaba wa 'ya'yansu makaranta 
ta kwarai, inda a ke koyar da ilmi da tarbiyya a hade, za su 
taso cikin kyakkyawar tarbiyyar da za ta karfafi kokarin da 
iyaye ke yi a gida. Idan kuwa suka yi sakaci game da zaben 
makarantar da ta dace, hakan zai haifar da mummunar tasiri 
ga tarbiyyar `ya`yansu. 


28 


Gudummuwar makaranta wajen tarbiyyar "ya ya na da 
fuskoki guda uku: 


1. 


Gina al'umma a bisa tsarin daidaito da rashin fifiko a 
cikin rayuwa, ta yadda za a daidaita matsayin dalibai, ba 
tare da fifiko a tsakaninsu ba, sai ta hanyar ilmi ko 
kyawun dabi'a. Hakan na taimakawa wajen zaburar da 
yara a kan mayar da himma cikin karatu, da dagewa 
wajen ganin sun zarce sa'o'insu ko abokan karatunsu, 
tun da za su fahimci cewa nasabarsu ko matsayin 
iyayensu ba su iya taimaka masu wajen samun ilmi ko 
matsayin da ba su cancanta ba, a fagen ilmi. 


Karantar da ilmi sahihi da gina kyawawan dabi'u ga 
dalībai, matukar an samu malamai amintattu kuma 
Kwararru, masu tsoron Allah, wadanda ke lazimtar 
Shari'ar Allah (Madaukaki) a cikin karantarwarsu, kuma 
aka dace da abokan karatu na Kwarai. 


„ Tattalin yara a kan kyakkyawar wakilcin da za su yi wa 


alumma a kowane bangare na rayuwa bisa la'akari da 
Kokari da Kwazonsu, da fahimtarsu da Kwarewarsu, da 
jinsinsu da shekarunsu; da fahimtar da su Kalubalen da 
ke fuskantar al'ummarsu, da irin gudummuwar da za su 
ba da wajen tunkararsa; da nusar da su zuwa ga wajibcin 
da ke kansu na zama matasa masu tarbiyya, da iyaye 
masu kulawa, da shugabanni masu adalci, da ma”aikata 
Kwararru, da dattijai masu kamun kai da tausayi idan sun 
girma. 


Tarbiyya ba ta samuwa daga makaranta yadda ya kamata har 
sai idan iyaye sun nuna wa "ya yansu muhimmancin ilmi da 
Kimar malaman da ke karantar da su, tare da bin diddigin 
karatun da su ke koyo domin sanin halin da a ke ciki. Haka 


29 


nan, kasancewar makaranta na tattara dalibai da malamai 
wadanda suka fito daga wurare mabambanta, wajibi ne 
iyaye su sanya ido a kan karatun "ya yansu; su yi kokarin 
sanin malaman da ke koyar da 'ya'yansu, da abokan 
“ya yansu a makaranta, don gudun kada a rusa tarbiyyar da 
su ke ba su a gida. 


Masallaci 


Masallaci na daga cikin manya-manyan wuraren da a ke 
samun tarbiyya, kasancewar shi ne matattarar Musulmi a 
zamanin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) da sahabbansa (Allah Ya yarda da su) da sauran 
halifofi da sarakunan da suka biyo bayansu. A wancan 
lokaci, a cikin masallaci ne a ke shawarwari game da 
al'amuran siyasar alumma, da tsarin gudanarwarsu da 
tattalin arziki, da tsaro, da jihadi, da sauran al'amuran yau 
da kullum, doriya a kan gyara akida, da tsarkake rai, da yin 
salla da zikiri da wa'azi da karantarwar da a ke gudanarwa a 
cikinsa. Masallaci na ci gaba da ba da gagarumar 
gudummuwa wajen tabbatar da tarbiyyar al'ummar 
Musulmi har yanzu. Daga cikin ayyukan tarbiyya da a ke 
gudanarwa a cikin masallaci, akwai: 


** Masallaci na da matsayi mai girma da falala mai yawa a Musulunci: 
Allah (Mai girma da daukaka) Ya ambaci masallaci a wurare goma sha 
takwas a cikin Alkur'ani. Allah (Mai girma da daukaka) Ya danganta 
wa KanSa masallaci, dangantawar da ke nuna daukaka da girman 
masallaci a wajenSa [Bakarah, 2:114; Taubah, 9:18; Jinn, 72:18; 
Muslim]; masallaci shi ne mafi soyuwar wurare ga Allah [Muslim]; son 
masallaci da lazimtarsa na wajabta wa bawa shiga cikin inuwar Allah a 
ranar da babu wata inuwa sai ta Shi [Bukhari da Muslim]; gwargwadon 
tafiyar da aka yi zuwa masallaci a nan duniya, gwargwadon masaukin 
da za a tanadar wa mutum a cikin aljanna [Bukhari da Muslm]; kuma 
yin tattaki zuwa masallaci na kankare kurakurai kuma yana daukaka 
darajoji [Muslim]. 

30 


1. Sallar farilla cikin jam'i, da karatun Alkur'ani da 
nav’o’in zikirin Allah (Madaukaki). 


2. Hudubobin Juma’a, wadanda a ke gabatarwa domin cin 
ma manufar wa’azi da tunatarwa game da Allah (Mai 
girma da daukaka) da ranar lahira, da matakan gyaran 
zukata, da kiran mutane zuwa ga alhairi, da umurni da 
kyakkyawa da hani da mummuna; da ilmantar da 
Musulmi game da hakikanin addininsu da kyawawan 
dabi'u a bisa karantarwar Alkur'ani da sahihiyar Sunnar 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi), kamar yadda magabata na Kwarai suka fahimta; da 
daidaita fahimtar mutane game da Musulunci, da mayar 
da martani game da rudanin da mabarnata ke kawowa; 
da fadakar da al umma game da abubuwan da ke faruwa 
a yau da kullum, da yadda za a tunkare su; da fadakar da 
mutane game da wata munasaba ko wani lokaci na 
musamman, kamar azumin Ramadan da aikin Hajji; da 
tabbatar da ma'anar 'yan'uwantakar Musulunci a 
tsakanin Musulmi; da rayar da ruhin jihadi a cikin 
zukatan al'umma.”' 


5 Wannan na Kara nuna muhimmancin gabatar da hudubar juma’a ko 
idi cikin harshen da mafi yawan mutane ke fahimta. Babu yadda za a yi 
jama”a su amfana daga hudubar da ba su fahimta, kasancewar an 
gabatar da ita cikin harshen larabci. Ko da ya ke akwai sabani a 
tsakanin malamai dangane da halaccin yin huduba cikin wani harshe 
sabanin larabci, magana mafi Karfi da dacewa da manufofin Shari'ar 
Musulunci dangane da hudubobi, ita ce, babu wani sahihin dalilin da ya 
hana a yi huduba cikin harshen da mutane za su fahimta, tun daga 
farkonta har zuwa karshe, kuma ba dole ne a yi hudubar juma'a ko idi 
cikin larabci ba. Wannan ita ce fatawar mafi yawan malamai da 
kwamitotin fatawa a wannan zamani. Sun kafa hujja da fadin Allah 
(Madaukaki): “Ba mu aiko wani Manzo ba face (yana magana) da 
harshen mutanensa domin ya yi masu bayani.” [Ibrāhīm, 14:4]. Haka 
kuma, sun dogara da umurnin da Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) ya ba Zaid ibn Thābit (Allah Ya yarda da shi) ya 
koyi harshen yahudu domin a kyautata mu'amala tare da su [Ahmad]; 

31 


3. Ayyukan da'awah, da fadakarwa da shiryarwa ga matasa 
da dattawa, maza da mata. 


4. Wa'azi da darussa dabam daban da muhadarori don 
kyautata sakafar Musulmi da wayewarsu. 


5. Taron tattaunawa a kan al'amuran da suka shafi 
Musulmi, da taron Kara wa juna ilmi ko taron bita. 


6. Tsare-tsaren da ke taimakawa wajen tabbatar da 
tarbiyyar ya yan Musulmi, kamar halkar karatun 
Alkur'ani; da kwamitotin da ke taimaka wa Musulmi 
gudanar da wadansu nau'o'in ibada yadda ya dace, 
kamar kwamitin karba da rarraba Zakka, da kwamitin 
sulhu, da kwamitin taimaka wa gajiyayyu, da kwamitin 
taimaka wa matasan Musulmi wajen fannonin ilmi ko 
samar da tallafin karatu ko sana”a ko aikin albashi. 


7. Laburaren da zai Kunshi littafai da na'urorin yada 
da'awah irin na zamani. 


Babu shakka, wadannan abubuwa da a ke gudanarwa a 
masallaci na da tasiri mai yawa a kan tarbiyyar Musulmi a 
Pangaren akida da gyaran zuciya, da ilmi da kyawawan 


da kuma umurnin da ya ba sahabbai (Allah Ya yarda da su) cewa idan 
sun tafi yaki, kada su auka wa abokan gaba har sai sun kira su zuwa ga 
addinin Allah [Bukhari da Muslim). Malamai suka ce wadannan dalilai 
na tabbatar da halaccin amfani da harshen da mutane ke fahimta domin 
isar da sako gare su a cikin hudubar juma'a ko idi. Amma Shaikh Ibn 
Baz na ganin zai fi kyau liman ya karanto ayoyin Alkur'ani da nassosin 
hadisi cikin harshen larabci, ko da ya gabatar da hudubar cikin wani 
harshen daban [Duba littafin Zaudihul Ahkam, 3/581, da Fatawa 
Islamiyyah, 1/405-406; da The Friday Prayer na Jamaluddin Zarābozo 
domin Karin bayani]. 

32 


dabi'u da mu'amala ta Kwarai. Wannan yasa, Ibn Taimiyyah 
(Allah Ya jikan shi) ya ce: 
dama kang Dy ade ai) ake yah 5 g AS alga ŠI galā derah S y " 
Zell ag eat g akali akang SŪ g Gel pāli da rs AI 
ri ij WI Ogak paid abg sal gag La pak LSI ās 
ya mb pē A 
(Masallatai sun kasance matattarar al'umma, kuma wuraren 
zaman shugabanni. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya assasa masallacinsa mai albarka a kan 
takawa, kuma ya kasance a cikinsa a ke salla, da karatun 
Alkur'ani, da zikiri, da karantar da ilmi, da hudubobi. Kuma 
a cikinsa a ke gudanar da tsarin shugabanci, da shirye- 
shiryen yaki, da zaben shugabanni, da bayar da sanarwa. 
Haka kuma, a cikinsa Musulmi ke taruwa duk lokacin da 
wani al'amarin da ya shafi addininsu da duniyarsu ya bijiro|. 


Wajibi ne iyaye su dauki matakan da suka dace domin ganin 
sun alakanta `ya`yansu da masallaci, kuma sun Kaunatar 
masu da zuwa masallaci a kan lokaci, da kokarin zama a 
cikinsa, da sauraron darussan da a ke gudanarwa, da yin 
tarayya da sauran mutane a cikin ayyukan tsaftace masallaci, 
da ba da gudummuwa domin habaka tsare-tsarensa. Daga 
cikin hanyoyin da iyaye za su bi wajen cusa wa ya yansu 
son masallaci, da fahimtar da su gagarumar gudummuwarsa 
wajen tabbatar da tarbiyya, akwai: 


1. Fahimtar da su girman masallaci da muhimmancinsa a 
rayuwar Musulmi ta hanyar dora su a kan saurare da 
kwaikwayon mai kiran salla duk lokacin da aka yi kira. 


2. Zuwa masallaci tare da su da zarar sun dan yi wayo, da 
shiryar da su cikin sauki da tausasawa idan suka yi wasa 
ko surutu a masallaci, maimakon a yi masu tsawa ko a 
buge su ko a daina zuwa da su gaba daya. 


33 


3. Limamin masallaci da sauran masallata su yi 
kyakkyawar mu'amala da yaran da ke zuwa masallaci, ta 
hanyar jawo su a jika; da yin masu sallama; da yin 
musafaha da su, da yabonsu a kan Kokarin zuwa 
masallaci; da ba su kyauta wani lokaci; da kau da kai ga 
kurakuran da ba su yi tsanani ba; da sakar masu fuska; da 
yin masu murmushi; da tambayar labarinsu idan sun 
kwana biyu ba su zo masallaci ba; da rashin kora su can 
bayan sahu, matukar sun zo masallaci da wuri.” 


4. Saba masu da halartar halkar Alkur'ani da yin 
musharaka cikin karatun Alkur'ani da sauran darussan 
da a ke gudanar da su a kebe. 


5. Halartar darussa da muhadarorin da a ke gabatarwa a 
masallaci tare da su. 


HANYOYIN KOYAR DA TARBIYYA” 


Amfani da hanyar da ta dace ko usulubin da ya fi cancanta 
wajen tarbiyyantar da “ya ya wajibi ne. Manzon Allah (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi) shi ne shugaban 
masu tarbiyya kuma wanda ya fi kowa iya karantar da 
tarbiyya, ta hanyar magana da aiki, da nuni da ishara, da 
sauran hanyoyi da usulubai mafi dacewa. Bin diddigin 
Sunnarsa na nuna cewa Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya yi amfani da hanyoyi guda 


** Yana daga kura-kuran da a ke yi a wadansu masallatai, tura yara can 
baya, da kuma hana su shiga cikin sahu, ko da sahun farko ko sahu na 
biyun bai cika ba, a lokacin da za a fara salla. 
5’ Mafi yawan bayanan da ke Karkashin wannan sashe na ciro ne daga 
littafin Muhammad Ad-Duwaysh, Al-Asalibut Tarbawiyyah inda 
Rasuli! Bashariyyah, www.quran.maktūb.com/vb/quran22761 

34 


goma wajen tarbiyyantar da al'ummarsa, irin tarbiyyar da 
duniya ba ta taba gani ba, kafin wancan lokaci da kuma 
bayansa. Hanyoyin su ne: 


1. 


Amfani da Rissa, kasancewar mutane na son Rissa, kuma 
suna jawuwa zuwa gare ta, kamar yadda su ke saurin 
koyon darasi da daukar wa'azi daga gare ta. Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya yi 
amfani da irin wannan usulubi a lokacin da Khabbāb ibn 
Al-Arat (Allah Ya yarda da shi) ya koka game da tsanani 
da wahalar da su ke sha a hannun kafiran makka. 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ba shi labarin wadansu mutane da suka rayu kafin 
wannan lokaci; sun fuskanci nav’o’in azaba da kuma 
kisar gilla, amma hakan bai sa sun bar addinin Allah 
(Mai tsarki da daukaka) ba." 


Bayan wannan, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya yi amfani da usulubin Kissa a 
wurare da dama domin isar da sako na musamman. 
Misali, ya ba da Kissar mutane uku wadanda suka shiga 
kogo, sai dutse ya toshe ramin kogon, har sai da suka 
roki Allah, ta hanyar yin tawassuli da kyawawan 
ayyukansu, domin ya tarbiyyantar da al'ummarsa a kan 
ikhlasi (yin kowane abu domin Allah);” da Kissar 
mutumin da ya kashe mutane dari, sannan ya tuba, kuma 
Allah Ya karbi tubarsa, domin ya nuna muhimmancin 
tuba;® da Kissar makaho da kuturu da mai Kwaikwaido, 
wadanda Allah Ya yi wa ni’ ima bayan jarabawa, amma 
biyu daga cikinsu suka butulce wa Allah, domin ya nuna 
hadarin butulci ga Allah (Madaukaki), da kuma amfanin 


90 Bukhari 
6! Bukhari da Muslim 
“2 Bukhari da Muslim 


35 


gode wa Allah (Madaukaki) a kan ni'imominSa;” da 
Kissar as-habul ukhdūd, wadanda sarkinsu ya tirsasa su 
shiga cikin wuta saboda sun yi imani da Allah 
(Madaukaki), domin ya karantar da muhimmancin 
hakuri a kan cutarwar da mumini zai fuskanta a dalilin 
riko da addini.” 


. Amfani da hanyar wa'azi, saboda tasirin wa'azi a cikin 
zukata, tare da lura da yanayin mutane da kuma 
bukatarsu ga irin wannan usulubi, ta yadda ba za a 
gundurar ko a gajiyar da su ba.” Al-Irbad ibn Sariyah 
(Allah Ya yarda da shi) ya ba da labarin wani wa'azin da 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya yi a kan wajibcin biyayya ga shugaba da kuma 
riko da Sunnah, har idanuwa suka zubar da hawaye, 
kuma zukata suka raurawa, kamar dai wa'azin mai ban 
kwana da mutanensa.” 


. Usulubin kwadaitarwa da tsoratarwa, bisa la'akari da 
dabi'ar dan Adam ta fuskantowa da juyawa, da kuma 
karsashi da gajiyawa, a lokaci zuwa lokaci. Misali, 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya yi amfani da hanyar tsoratarwa, a lokacin da ya 
ce: “Da kun san abin da na sani, da kun yi dariya kadan, 
kuma kun yi kuka mai yawa”;*' kuma ya yi amfani da 
hanyar kwadaitarwa, a cikin hadisin da ya ce: “Ba wani 
bawa da zai ce “La ilaha illallah, sannan ya mutu a kan 
haka, face ya shiga aljanna.” Abu Zarr (Allah Ya yarda 
da shi) ya ce, “ko ya yi zina, ya yi sata”? Manzon Allah 


& Bukhari da Muslim 
“Muslim 

9 Bukhari 

66 Tirmidhi da Ibn Majah 
97 Bukhari da Muslim 


36 


(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “ko 
ya yi zina, ya yi sata”. 


. Usulubin gamsar da tunani da hankalin mai saurare, ta 
yadda mutum zai sallama wa abin da aka gamsar da shi a 
kai. Abu Umamah (Allah Ya yarda da shi) ya ruwaito 
cewa wani saurayi ya je wajen Annabi (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya ce, “Ka ba ni iznin yin 
Zina”, sai mutane suka daka ma shi tsawa, suka ce “mah, 
mah”. Sai Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya ce ya matso kusa da shi, sannan ya 
ce masa: “Za ka so a yi zina da mahaifiyarka?” Ya ce, 
“wallahi, a'a'. Ya ce: “Haka nan sauran mutane ba za su 
so a yi zina da uwayensu ba.” Ya ce: “Za ka so a yi da 
“yarka?” Ya ce, ‘wallahi, a'a'. Ya ce: “Haka nan ma 
sauran mutane ba su son a yi da ya yansu”. Ya ce: “Za 
ka so wa 'yar'uwarka?” Ya ce, ‘wallahi a'a'. Ya ce: 
*Haka nan, mutane ba za su so wa yan'uwansu ba”. Ya 
ce: “Za ka so a yi da guggonka?” Ya ce, “wallahi, a'a”. 
Ya ce: "Mutane ma ba za su so haka ga guggonninsu 
ba.” Ya ce: “Za ka so a yi da innarka?” Ya ce, “wallahi, 
a'a.” Ya ce: "Haka nan ma sauran mutane ba za su so a 
yi zina da innoninsu ba...” Abu Umamah (Allah Ya 
yarda da shi) ya ba da labarin cewa a Karshen al”amari, 
wannan saurayi ya nemi a yi masa addu'ar Allah 
(Madaukaki) Ya nisanta shi daga zina, kasancewar ya 
gamsu da muninta, kuma ya fahimci illarta. 


„ Amfani da hanyar tattaunawa da munakasha, domin a 
fadakar da mutane game da abin da ba su fahimta ba, ko 
a shiryar da su zuwa ga abin da ya fi dacewa, kamar 


“ Bukhari da Muslim 

© Kalma ce ta tsawatarwa da nuna tir ga wanda ya fadi wani 
mummunan abu. 

70 Ahmad 


37 


yadda Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya yi tare da mutanen madina, A/-Ansar, a 
lokacin da suka nuna rashin jin dadinsu, saboda ya raba 
ganimar da aka samu a yakin Hunain, ba tare da ya ba su 
komai ba. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya yi huduba, kuma ya ce: “Ya ku 
mutanen madina! Ashe ban same ku a kan Gata ba, 
amma Allah Ya shiryar da ku ta hanyata? Na same ku a 
rarrabe, amma Allah Ya hada ku wuri daya ta hanyata? 
Kuma na same ku cikin talauci, amma Allah Ya azurta 
ku ta hanyata?...'' 


6. Hanyar zafafawa da yin ukuba ko bayyana zargi ga 
wanda ya yi abin da bai dace ba, matukar yin hakan zai 
fi kawo gyara. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya bayyana bacin rai, kuma ya zafafa 
matukar gaske, a lokacin da aka kawo Karar wani 
sahabin da ke tsawaita wa mutanensa a cikin salla.” 
Haka kuma, a lokacin da wani mutum ya yi tambaya 
game da hukuncin tsintar rakumin da ya Gace, Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 
“Ina ruwanka da shi...!”” Bayan wannan, Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya fisge 
Zinaren da ya gani a hannun wani, sannan ya ce: 
"Dayanku kan yi gangancin daukar garwashin wuta, ya 
sanya a hannunsa”,'* kuma ya yi mummunar addu'a ga 
mutumin da girman kai ya hana shi cin abinci da 
hannunsa na dama.” 


7! Bukhari da Muslim 
7 Bukhari da Muslim 
? Bukhari da Muslim 
74 Muslim 
P” Muslim 
38 


7. Kaurace wa wanda ya yi laifi, har sai ya tuba, kamar 
yadda Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya yi wa su Ka'ab ibn Malik (Allah Ya yarda 
da shi), a lokacin da ba su fita yakin Tabuk tare da 
Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
ba.'* Sai dai kuma ba a kowane lokaci ba ne Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ke 
amfani da wannan hanyar. 


8. Amfani da usulubin da zai hada kowa da kowa, ba tare 
da an ayyana wadanda a ke nufi ba, illa iyaka, da zarar 
mutanen da abin ya shafa suka ji, za su fahimci sakon; 
ko kuma a fadi magana game da wani mutum a bayan 
idonsa, don a sanar da shi daga baya. Misali, dangane da 
wadanda suka dora wa Barīrah (Allah Ya yarda da ita) 
biyan kudin fansa, bisa sharadin cewa su ne ke da 
walittarta, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya ce: “Mene ne ya sa mutane ke 
sanya sharuddan da ba su a cikin littafin Allah ...”” 
Haka kuma, a lokacin da wadansu mutane uku suka 
shiga gidansa domin sanin irin yadda ya ke ibada a cikin 
gida, sannan, dayansu ya ce ba zai yi aure ba, na biyu ya 
ce ba zai sake yin barcin dare ba, na ukun ya ce kullum 
zai rika yin azumi, Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) ya ce: “Mene ne ya samu mutane, 
suka ce kaza da kaza ...”” 


Wani lokaci, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) na fadin magana domin a sanar da 
wanda abin ya shafa. Misali, Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce wa matarsa 
Hafsah bint Umar (Allah Ya yarda da ita): “Madalla da 


75 Bukhari 
7” Bukhari da Muslim 
75 Bukhari 
39 


Abdullah (ibn Umar), ina ma da yana yin sallar dare.”” 


A wani lokacin, yana fadin magana a cikin mutane 
domin wanda a ke yi da shi ya fahimci sakon. Misali, 
wadansu mutane guda biyu sun yi kace-nace a gaban 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi). Sai, a cikin fushi, daya daga cikinsu ya zagi dayan. 
Sai Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ce: “Na san kalmar da zai fadi, wannan 
fushin ya gushe. Da zai ce, ‘A tūzu billah minash- 
shaidānir rajim', shi ke nan”. Sai aka ce wa mutumin, 
“ka ji abin da Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ce kuwa? Sai mutumin ya ce, “(na ji mana) 
ai ni ba mahaukaci ba ne!” 


9. Amfani da wata dama ko fursa, saboda la'akari da 
munasabar lokacin ko yanayin ko kuma wurin. Irin 
wannan hanya ta Kunshi yin wa'azi a makabarta; da yin 
jim-kadan bayan wani tashin hankali ya auku; da amfani 
da lokacin farin ciki; da lokacin musiba; da lokacin 
rashin lafiya; da lokacin mutuwa ; da lokacin aukuwar 
wata aya, kamar girgizar Kasa ko kisfewar rana; da 
lokacin da wani abin tausayi ko abin jimami ya faru. 
Abin da aka fada wa mutane a irin wannan lokaci ya kan 
yi tasiri sosai a zukatansu. 


10. Usulubin Karfafa gwiwa, da yin yabo saboda kokarin da 
aka yi. A lokacin da Abu Hurairah (Allah Ya yarda da 
shi) ya tambayi Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) game da wanda zai fi rabauta da 
cetonsa a ranar Kiyama, Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Da ma na yi zaton 
babu wanda zai riga ka yin wannan tambayar saboda 


” Bukhari 
8 Bukhari da Muslim 
40 


kwadayin da ka ke da shi game da ruwayar hadisi.”>' 


Haka kuma, a lokacin da Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya yi wa Ubayyu ibn Ka'ab 
(Allah Ya yarda da shi) tambaya game da ayar da ta fi 
girma a cikin littafin Allah, Ubayyu ya ce, Ayatul 
Kursiyy, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya ce masa: "Madalla da yawan 
ilminka, ya Aba Munzir.”” 


Iyaye na bukatar bin hanyoyin da suka fi dacewa wajen 
tarbiyyar “ya yansu, bisa la'akari da yanayi, lokaci, wuri, 
shekaru, da jinsi. Rashin la’akari da wadannan abubuwa zai 
haifar wa iyaye rashin fahimtar irin matakin da ya kamata su 
dauka, a duk lokacin da `ya`yansu suka yi abin da bai dace 
ba. 


Bayan wannan, wanda zai yi tarbiyyar "ya ya, yana bukatar 
mallakar siffofi guda tara domin ya kai ga yin nasara:” 


1. Gwargwadon ilmin addini, da ilmin abubuwan da ke 
faruwa yau da kullum don tsai da wajibin koyar da 
tarbiyya. 


2. Rikon amana a cikin ibada da mu'amala, da KoKarin kula 
da addini, da lazimtar Shari'ah a boye da bayyane, ta 
yadda zai zamanto abin koyi ga wanda ya ke yi wa 
tarbiyya. 


3. Karfi da ikon yin jagoranci ga wadanda a ke koya wa 
tarbiyya. 


8l Bukhari 
* Ahmad da Muslim 
3 Duba littafin Kaifa Turabbi Waladaka na Laila bint Abdir-Rahmān 
Al-Jarībah 
41 


. Adalci a tsakanin wadanda za a yi wa tarbiyya, ba tare 
da nuna bambanci ko fifiko ba, sai idan da larurar da za 
ta halatta yin haka. 


. Kwadayin shiryuwa da tarbiyyantuwar wanda a ke yi wa 
tarbiyya, da zame masa jagora, kuma kyakkyawan abin 
koyi, da yin masa addu'a, da bibiyar halin da ya ke ciki, 
lokaci zuwa lokaci. 


. Himmar ganin an lazimta wa yaro abubuwan da za su 
kiyaye masa addini da hankali da jiki da dukiya, da 
nisantar da shi daga abubuwan da za su cutar da shi ta 
kowane bangaren tarbiyya, bisa Ka'idar ajiye kowane 
abu a wurin da ya dace, ba tare da la'akari da jin dadin 
yaron ko rashin jin dadinsa ba, a lokacin da a ke yin 
masa tarbiyya. 


. Yi wa kai tarbiyya, da kuma Kokarin tabbatar da 
kyakkyawar yanayi a wurin da za a gudanar da tarbiyya. 


. Amfani da hikima da kuma usulubin da ya dace wajen 
yin tarbiyya. 


. Lazimtar gaskiya da kuma nisantar riya a cikin magana 
da aiki. 


HADARIN SAKACI GAME DA TARBIYYAR 'YA YA” 


"Ya'ya kyauta ce daga Allah (Mai tsarki da daukaka),” 
kuma ni'ima ce wadda ta dace da dabi'a, da yanayin dan 


84 . . 
Mafi yawan bayanan da ke Karkashin wannan sashe na ciro su ne 


daga littafi na Vr'unar Haihuwa da Hakkokin 'Ya'ya a Musulunci 
** Shūrah, 42: 49 — 50 


42 


Adam. Wannan yasa dan Adam ke jin dadi, kuma ya ke yin 
farin ciki, idan aka haifar masa “ya'ya. Haka kuma, yana 
rokon Allah Ya azurta shi da “ya ya, idan bai samu haihuwa 
ba.* 


Haihuwa arziki ne,” kuma tana daga cikin fa'idodin aure. 
Su kuma “ya ya, ado ne” da aka Kawata wa mutane 
sha'awarsa.” Fatan kowane mutum shi ne ya samu “ya ya 
nagari, masu albarka, masu biyayya, masu tausayi; wadanda 
za su tsaya a makwafinsa, su cike gurbinsa, kuma su ci gaba 
daga wajen da ya tsaya, idan Allah Ya dauki ransa.” Burin 
kowane uba nagari, shi ne, Allah Ya sa "ya'yansa su wakilce 
shi a ko'ina, su zamanto sanyin ido a gare shi, su tausaya 
masa, kuma su dauki nauyinsa idan ya tsufa, sannan su yi 
masa addu'a idan ya mutu.” 


"Ya ya amana ce babba a wuyan iyaye, kuma wasiyya ce 
daga Allah (Mai tsarki da daukaka).” Babu shakka, za a 
tambayi kowane uba da uwa game da wannan amana da 
Allah (Mai girma da daukaka) Ya ba su, kuma za a tambaye 
su game da wannan wasiyya.” 


Haka kuma, "ya ya da dukiya jarabawa ce daga Allah. Babu 
mai cin wannan jarabawa sai wanda ya tsayu da hakkokin 
da ke rataye da ita, kamar yadda Musulunci ya shar”anta. 
Allah (Mai girma da daukaka) Ya ce: “Kuma ku sani cewa 
abin sani kawai, dukiyoyinku da 'ya'yanku, wata fitina 


86 Aal Imrān, 3:38 
“Nahi, 16:72 

* Kahf, 18:46 

99 Aal Imran, 3:14 
° Maryam, 19:5 — 6 
?! Furkān, 25:74 
“Nisa, 4:11 

3 Muslim 


43 


(jarabawa) ce, kuma lalle ne Allah, a wurinSa, akwai ijara 
(lada) mai girma.””” 


Yin kyakkyawar tarbiyya ga "ya ya na daga cikin manya- 
manyan hanyoyin nuna godiya ga Allah a bisa ni'imar 
haihuwa, da daukar matakan cin wannan babbar jarabawa. 
Kyakkyawar tarbiyya kuwa, tana samuwa ne ta hanyar 
kiyaye Ka'idodin Sharia, da aiki da ladubbanta, 
gwargwadon hali, a cikin dukkan abubuwan da za a yi wa 
“ya ya, tun kafin a haife su, da kuma bayan an haife su, har 
su girma. 


Abin mamaki, da yawa daga iyaye ba su damu da shiriyar 
“ya yansu ba, alhali kuwa muhimmin abu ne a cikin 
tarbiyya. Saboda muhimmancinsa ne ma, Annabawa da 
Manzanni suka rika rokon Allah Ya ba su zuriya ta Kwarai 
tun kafin su samu haihuwa. Allah (Mai girma da daukaka) 
Ya ba mu labarin addu'o'in da Annabi Ibrahim da Zakariyya 
suka yi domin samun "ya ya nagari. Haka kuma, wadansu 
iyayen ba su damu da sanin halin da "ya yansu ke ciki ba: ba 
su tambayar ina suka je, ko ina za su, ko yaushe suka je, ko 
yaushe suka dawo; su wane ne abokan hirarsu ko abokan 
zuwa yawonsu; "ya yansu na zuwa makaranta ko a”a, suna 
mai da hankali a wajen karatu ko a'a, suna kula da addini ko 
a'a; "ya yansu na cikin Koshin lafiya da kuzari ko a”a; sun ci 
abinci ko ba su ci ba; wadanne irin tufafi suka sanya; suna 
yin wanka da sauran al'amuran tsafta ko ba su yi. 


Irin wannan sakaci da mafi yawan iyaye suka samu kansu a 
ciki, yana haifar da tabarbarewar tarbiyya, kamar yadda a ke 
gani a yau; al'umma ta rasa Kima da matsayin da aka santa 
da su; rashin tausayi da biyayya sun zama ruwan dare; ci 


“4 Anfāl 8:28 
44 


baya da tawayar zuciya da rashin kishin kai sun dabaibaye 
ta. 


A bangaren iyaye, sakaci wajen tarbiyyar "ya ya na haifar da 
Kiyayya a tsakanin su da "ya yan. Haka kuma, "ya yan da ba 
su samu cikakkiyar tarbiyya ba, na zamantowa fitina ga 
iyayensu, kuma su zamanto dalilin shagalar iyaye daga abin 
da Allah (Mai girma da daukaka) Ya ke so. Da ma Allah 
(Mai girma da daukaka) Ya ce: "Ya ku wadanda suka yi 
imani! Lalle ne daga matanku da "ya yanku akwai makiyi a 
gare ku, sai ku yi hattara...””” Kuma Allah (Mai girma da 
daukaka) Ya ce: "Dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ce 
kawai. Kuma Allah, a wajenSa akwai wani sakamako mai 
girma.””” Haka nan, Allah (Mai girma da daukaka) Ya ce: 
“Ya ku wadanda suka yi imani! Kada dukiyoyinku da 
“ya yanku su shagaltar da ku daga ambaton Allah. Kuma 
wanda ya yi haka, to, wadannan su ne masu hasara.””' Babu 
shakka, yin sakaci game da tarbiyyar “ya ya na da hadari 
mai girma. 


Ibnul Kayyim (Allah Ya jikan shi) ya ce: “Wanda ya Ki 
karantar da dansa abin da zai amfane shi, ya bar shi haka 
kawai, ya munana matuka. Mafi yawan `ya` ya na lalacewa 
ne saboda sakacin iyaye da rashin karantar da su farillai da 
sunnoni na addini; ta haka, sai iyaye su tozartar da ("ya yan) 
su tun suna Kanana, ta yadda 'ya'yan ba za su amfanar da 
kansu ba, kuma ba za su amfani iyayen ba idan sun 
girma.”” 


* Taghābūn, 64: 14 
* Taghābūn, 64:15 
”" Munafikūn, 63:9 
*5 Duba Tafšīru/ Kur'ani/ Azim na Ibn Kathir, 4/344, da 4/47 don karin 
bayani 
” Duba littafin At-Taksir fi Tarbiyyati! Aulad: Al-Mazāhir, Subulul 
Wikāyah wal Ilājna Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd 
45 


Abu Hamid Al-Ghazali (Allah Ya jikan shi) ya ce: “Da, 
amana ce a wajen iyayen shi, kuma zuciyarsa tsarkakakkiya 
ce, wadda babu wani zane ko hoto a cikinta; zai dace da duk 
irin zanen da aka yi masa, kuma yana shirye da ya karkata 
ga duk inda aka juya shi. Idan aka dora shi a kan alhairi 
kuma aka karantar da shi, zai girma a kan haka, kuma yaji 
dadin rayuwa a duniya da lahira, kuma iyayensa da 
malamansa su yi tarayya da shi cikin lada. Idan kuwa aka 
saba masa da sharri, kuma aka yi watsi da shi kamar dabba, 
zai tabe, ya halaka, kuma zunubin na kan wadanda nauyinsa 
ke kansu.”!?0 


A cikin littafin At-Taksir fi Tarbiyyatil Aulad, Shaikh 
Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd ya lissafa alamomin 
sakaci game da tarbiyyar "ya ya. Daga cikinsu akwai: 


1. Tarbiyyantar da 'ya ya a kan tsoro da ragwantaka da 
yawan fargaba, da lalaci da kasala da jin nakasu da 
tawayar zuci, da zaman banza ko rashin amfani da lokaci 
yadda ya kamata, da son na banza da rashin moriya. 


2. Samar wa "ya ya duk abin da su ke so, da sayo masu duk 
abin da suka nema, ko da kuwa ba su da bukatar haka, 
saboda Karancin shekarunsu ko yanayinsu. 


3. Sayen masu mota tun suna Kanana, ta yadda za su samu 
damar yin sharholiya da bin “yan mata da abokan banza, 
ko kuma su rasa natsuwar yin karatu. 


4. Tsananta masu, da zafafawa a gare su fiye da Kima, da 
rashin tausasa masu. 


100 Duba littafin At-7aKsīr fi Tarbiyyatil Aulad: Al-Mazāhir, Subulul 
Wikāyah wal Ilājna Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd 
46 


5. Tsananin rowa, da kankame hannu, da tsuke bakin aljihu 
wajen ciyar da su, ko daukar nauyin karatunsu ko kuma 
koyon sana'a. 


6. Rashin tausasawa da tausayawa da nuna jin kai a gare su, 
bisa la'akari da shekaru da yanayinsu, da kuma rashin 
damuwa da halin da su ke ciki. 


7. Mayar da himma ga al'amuran “ya ya na zahiri ko kuma 
ruduwa da abin da su ke bayyanarwa a fili, ba tare da 
kokarin gyara zukatansu da kyautata al'amuransu na sirri 
ba. 


8. Wuce iyaka wajen kyautata zato ko munana zato ga 
“ya ya. 


9. Nuna bambanci a tsakanin "ya ya, a wajen kyauta ko 
daukar nauyin karatu, ba tare da wani sahihin dalilin 
Shari'ah ba. 


10. Kiransu da munanan suna ko sanya masu sunayen banza, 
101 
wadanda ba su da kyakkyawar ma”ana. 


11. Yin mummunar addu”a a kansu ko yawan la'antarsu, da 
yin masu mummunar fata. 


12.Doguwar hira a Kofar gida ko majalisa ko dandali, 
maimakon zama tare da iyali don sanin halin da su ke 
ciki. 


I Karanta littafi na Ni'imar Haihuwa da Hakkokin Yaya a 


Musulunci don Karin bayani game da ladubban sanya suna, da 
Ka'idodin zaben suna. 
47 


13. Aikata munanan abubuwa a gabansu, ta yadda za su yi 
koyi da ayyukan assha wadanda suka ga iyayensu na yi. 


14. Kawo munanan abubuwa a gida, ko barin abubuwan da 
ke bata tarbiyya a cikin gida. 


15. Tilasta wa “ya ya maza su auri matan da ba su so, ba tare 
da la'akari da abin da zai iya biyo baya ba. 


16. Jinkirta aurar da "ya ya mata, wadanda mutanen kirki 
suka zo don su aura, bisa hujjar sai sun kammala 
makaranta. 2 


102 Sanannen abu ne cewa aure ba ya hana karatu, haka kuma, karatu ba 
ya hana aure. Ya kamata iyaye su hanzarta aurar da `yarsu idan ta kai 
munzalin aure, matukar mutumin kirki, wanda aka yarda da addininsa 
da dabi'unsa ya fito. Kuskure ne iyaye su dage a kan sai `yarsu ta 
kammala karatu, musamman idan ta nuna cewa tana bukatar 
auren.Wallahi da yawa daga cikin “yan matan jami”a, da wadanda ke 
sakandare, wadanda iyayensu suka hana su yin aure bisa hujjar sai sun 
kammala karatu, na yin zina tare da samarin da ke nemansu. Saboda 
Karancin ilmin wadansu “yan matan, har cewa su ke yi ai duk zinar da 
suka yi, zunubin na kan iyayensu, tun da an hana su aure, alhali suna da 
tsananin bukata. Wadansu iyayen kuma, saboda sakarci, sun yarda a yi 
ta zuwa wajen "ya yansu mata, da sunan zance, amma da zarar wani 
daga cikin samarin ya nemi a ba shi damar turo wakilansa domin a yi 
maganar aure, sai iyayen su ce allanbaran ba za su aurar da 'yarsu a 
wannan tsakani ba, bisa hujjar cewa tana yin karatu! Tambayar ita ce: 
me ya sa aka bar ta tana hira da maza, tun da an san ba za a aurar da ita 
a lokacin ba? Sau da yawa irin wadannan “yan mata su kan fuskanci 
matsaloli masu yawa idan sun kammala karatu, kasancewar wadansu 
mutane Za su rika Kyamar su neme su da aure, ko dai saboda tsufa ko 
kuma saboda zargin cewa sun yi ballagazanci a makaranta. Ya kamata 
iyaye su ji tsoron Allah! 

Wadansu iyayen na kafa hujja da cewa idan sun aurar da "ya yansu, 
alhali suna karatu ko kuma suna gab da fara karatun, sau da yawa 
mazajen na hana su ci gaba. Ko da ya ke hakan yana faruwa a tsakanin 
matasa, wannan ba zai zame wa iyaye hujjar Kin aurar da "ya yansu ba, 
musamman idan "ya yan sun nuna bukatar yin aure. Rashin yin haka, 

48 


17. Auren dole ga “yan mata. |? 


ya kan haifar wa iyaye da abin kunya, domin kuwa wadansu “yan 
matan ba su iya hakuri. Kafin a farga, sun yi cikin shege, ko kuma su 
rika amfani da Kwayoyin hana daukar ciki, ta yadda za su ci gaba da 
holewarsu. 

Babu shakka, auren wuri, ga wadda ta samu mutumin kirki, wanda 
ke son ya aure ta, yana da fa”idodi masu yawa. Daga cikinsu: (1) samun 
“ya ya da wuri, ta yadda iyaye za su yi farin ciki a lokacin tsufarsu (2) 
yawaita al'ummar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) (3) tsare matasa daga karkacewar tunani, da kare su daga 
fitinar sha”awa (4) kiyaye mutuncin musulmi, da tsare al 'umma daga 
fadawa cikin yawan zinace-zinace (5) samar da aminci da tsaftataccen 
yanayi ga al'umma (6) takaita tazarar da ke tsakanin shekarun iyaye da 
na ya yansu, domin samun damar yin kyakkyawar tarbiyya ga "ya ya. 
103 Malamai sun Kara wa juna sani dangane da matsayin auren dole. 
Wadansu malamai na ganin cewa za a iya tilasta wa budurwa ta auri 
mutumin da ba ta so, ko da ta balaga, amma ba za a yi wa bazawara 
tilasci ba, ko da ba ta balaga ba. Wadansu malamai suka ce za a iya 
tilasta budurwa komai girmanta, haka nan ma, bazawarar da ba ta 
balaga ba. Wadansu malamai kuma suka ce ba za a iya tilasta yarinya a 
kan ta auri mutumin da ba ta so ba, ko da kuwa ba ta taba yin aure ba, 
kuma ko da Karama ce, wadda ba ta balaga ba. Amma magana mafi 
Karfi, wadda Ibn Taimiyyah da wadansu malamai suka Karfafa, ko da 
ya ke ta saba wa mazhabar malikiyya, ita ce, ba a yi wa mace auren 
dole matukar ta balaga, ko da kuwa ba ta taba yin aure ba. Dangane da 
bazawara, sun dogara da hadisin Khansā Al-Ansāriyyah, wanda 
Bukhari da Abu Dāwud da Nasā'i da Ibn Mājah suka ruwaito cewa 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 
"Bazawara ita ce ke da hakkin (zabar wa) kanta (miji) fiye da 
waliyyinta (uba ko waninsa).” Dangane da budurwa, sun kafa hujja da 
hadisin Ibn Abbas (Allah Ya yarda da su), wanda Abu Dāwud da Ibn 
Mājah suka ruwaito, cewa wata yarinya (budurwa) ta kawo Karar 
mahaifinta wajen Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) cewa ya aurar da ita ga wanda ba ta so. Sai Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Idan kin amince a 
zartar da auren, za a zartar, idan kuwa ba ki amince ba, za a warware 
shi. Ta ce: “Na amince. Da ma dai ina son iyaye su san cewa ya yansu 
na da haki wajen aurar da su.” Amma yarinyar da ba ta balaga ba a 

49 


18. Barin “ya ya mata su fita su kadai, ba tare da muharrami 
ba, ko su fita ba tare da sun sanya cikakken hijabi ba, 
musamman daga lokacin da suka balaga. 


19. Sayen wayar sadarwa ga kananan yara, ko kuma a kyale 
“yan mata su yi amfani da wayar da samari suka ba su. 


20. Wulakanta 'ya'ya da kaskantar da su idan sun yi 
kuskure, da kuma rashin karfafa masu gwiwa idan sun yi 
abin kirki. 


21.Rashin ladabtar da "ya ya ta hanyoyin da suka dace, idan 
sun yi abin da ya kamata a hore su. 


22.Rashin saba masu da daukar nauyin kansu ko daukar 
nauyin wasunsu, gwargwadon iko, tun suna Kanana. 


23.Rashin kokarin fahimtar yanayinsu da dabi'unsu, ta 
yadda za a san hanyoyin magance matsalolinsu na 
tarbiyya. 


lokacin da za a aurar da ita, ba dole ne a ba ta zabi ba, kasancewar 
sayyidina Abubakar (Allah Ya yarda da shi) ya aurar da A’isha (Allah 
Ya yarda da ita) ga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ba tare da ya shawarce ta ba. Sai dai kuma, har a hakan, idan 
ta balaga, kuma ta Ki yarda da matsayin da babanta ya dauka a 
madadinta, wadansu malamai na ganin dole a warware auren. 

Wannan ke nuna cewa iyaye ba su da damar su yi wa 'ya yansu 
mata auren dole, matukar dai “ya yan sun balaga. Idan kuwa suka aurar 
da su a bisa tilas, "ya yan suna da damar su kai Kara kotu, domin a 
warware. Amma idan “ya'yan suka yi hakuri da hukuncin da iyayensu 
suka zartar a kansu, shi ya fi, matukar babu cutarwa a ciki. Idan kuwa 
saboda kwadayi ko kuma wani dalili mara Karfi ne yasa iyayen suka 
tilasta masu auren wanda ba su so, musamman idan ba a amince wa 
akida da dabi'ar mutumin ba, ya kamata "ya yan su Ki yarda. 

50 


24.Rashin ba su damar gyara kuskuren da suka yi, ko 
kyautata abin da suka yi shi batsa-batsa, bayan an nuna 
masu yadda ya kamata su yi. 


25. Rashin damuwa da irin makarantar da su ke zuwa, ko 
malaman da ke karantar da su. 


26. Kin hada kai da masu karantarwa a makaranta ko kuma 
hukumomi wajen tabbatar da tarbiyyar "ya ya. 


27. Barin al amarin tarbiyya gaba daya a hannun iyaye mata, 
da watsi da hakkokin ya ya, musamman “yan mata. 


28.Barin tarbiyyar "ya ya a hannun mai reno, musamman 
wadanda ba musulmi ba, ko kuma musulmin da ba su 
san yadda a ke yin tarbiyya ba. 


29. Yawan sabani a tsakanin iyaye a gaban "ya ya, ta yadda 
“ya yan Za su koya. 


30. Saba wa abin da a ke tarbiyyantar da 'ya'ya a kansa, ta 
yadda za a nuna masu muhimmancin wani abu, amma su 
ga an aikata sabaninsa. 


YADDA A KE YIN TARBIYYAR YA YA 


Musulunci gamammen addini ne; babu wani al”amarin da ya 
shafi addini da rayuwa, face an yi bayaninsa dalla dalla. An 
rattaba dalilan da ke jawo Kaskanci da lalacewa a cikin 
al'umma, kamar yadda aka bayyana hanyoyin samun nasara 
da kuuta daga kowace irin matsala. An samar da tanade- 
tanaden da suka shafi tarbiyya, wadda za ta kai mutane ga 
cin nasara. Tanade-tanaden musulunci dangane da tarbiyya 
sun hada da: 


51 


1. Ba da muhimmanci ga zaben uwa/uba ta/na Kwarai, a 
lokacin yin aure, a bisa asasin addini da kyawawan 
dabi'u, kasancewar hakan na taimakawa wajen samar da 
tarbiyya ga "ya yan da za a haifa, idan Allah Ya kawo. 
Uwa ta kwarai, mai riko da addini, tana da tasiri wajen 
tarbiyyar `ya` yanta. Haka kuma, uba na Kwarai, mai 
addini da kyawawan dabi'u, yana daukar dukkan 
matakan da suka dace, don ganin "ya yansa sun samu 
tarbiyya, da ilmin addini da ilmin sana”a. 


Zaben iyaye na Kwarai na daga hakkokin “yaya tun 
kafin a haife su, kuma yana daga kyautatawar da iyaye 
za su yi wa 'ya yansu. Abul Aswad Ad-Dv’ali ya ce wa 
“ya yansa: 
of Je WA) cai aS g i B gag of y JLS y leo S is a" 
"4 O gas Y a NANI ja rs = jel" :J4 SU 
[Na kyautata maku, kuna Kanana da bayan kun girma, da 
kuma kafin a haife ku. Suka ce: “ta wace hanya ka 
kyautata mana kafin a haife mu? Ya ce: "Na zabo maku 
uwar da ba za a zage ku ba saboda ita] 


Haka kuma, Ar-Rayāshi ya ce wa "ya yansa: 

Lelis sl ŠI ESI ša spē SI ul J 
[Farkon kyautatawa ta a gare ku shi ne da na zabar maku 
(uwa) mai girmar nasaba da daraja, wadda ta yi fice a 
wajen kamun kai] 


2. Rokon Allah (Mai girma da daukaka) zuriyya ta Kwarai, 
kamar yadda Annabawa da Manzanni (tsira da aminci su 
tabbata a gare su) suka kasance suna yi;'”” tare da neman 
taimakon Allah a cikin yin tarbiyyar `ya`ya. Misali, 


104 Aal Imran, 3:38; Furkan, 25:74 
52 


Annabi Ibrahim (amincin Allah ya tabbata a gare shi) ya 
roki Allah (Mai tsarki da daukaka) Ya azurta shi da 
salihan “ya ya;'” Ya nisantar da shi tare da su daga 
bautar gumaka;''* kuma Ya sanya shi da zuriyyarsa masu 
tsai da salla.''” Haka kuma, Annabi Ibrahim (amincin 
Allah ya tabbata a gare shi) ya roki Allah (Mai girma da 
daukaka) Ya sanya zuriyyarsa daga cikin masu yin 
jagoranci a cikin imani da takawa da hakuri da 
da'awa;'”” kuma Ya sanya su masu sallamawa ga Allah 
(Mai girma da daukaka).'” Haka kuma, Annabi 
Zakariya (amincin Allah ya tabbata a gare shi) ya roki 
Allah (Mai tsarki da daukaka) Ya ba shi zuriyya mai 
kyau,” wadda za ta yi aiki tukuru domin yardar da 
Allah. !!! 


3. Farin cikin samun haihuwa, da nisantar yin fushi ko 
kuma jin dacin rai da bakin ciki, saboda an haifi mace ko 
kuma saboda tsoron talauci.''” Yin bakin ciki saboda an 
haifi “ya mace, ya kunshi matsaloli guda biyar: jayayya 
da Kaddarar Allah; da kin karbar kyautar Allah; da 
kamanceceniya da dabi'ar mutanen jahiliyya, da 
bayyana alamar wawanci da sakarci da jahilci da raunin 
hankali; da kuma wulakanta matsayin “ya mace. 


Iyaye su yi Kokarin kiyaye ladubban da suka shafi jariri, 
tun kafin haihuwarsa, da bayan an haife shi,''* da 


105 Saffāt, 37:100 

106 Ibrahim, 14:35 

107 Ibrahim, 14:40 

108 Bakarah, 2:124 

10 Bakarah, 2:128 

HO Aal Imrān, 3:38 

111 Maryam, 19:6 

' Isra, 17:31; Shira, 42:49 

"5 Ladubban sun hada da: za6en abokan zama na kwarai tun lokacin da 

a ke nufin yin aure bisa asasin addini da kyawawan dabi'u; da yin 
53 


ladubban yin tahnīk,''* da ladubban sanya suna,!!? da 
yanka dabbar akika,''" da aski,'' da kaciya.''* Babu 


addu”a a lokacin kwanciyar aure; da kula da lafiyar uwa a lokacin da ta 
ke goyon ciki; da nisantar abubuwan da ke iya kawo hadari ga abin da 
ke cikin mahaifa (kamar shan giya ko taba sigari); da yin kyakkyawar 
addu”a da zarar an haihu; da godiya ga Allah a kan kyautar da Ya yi 
masu. 

114 Tahnīk na nufin tauna dabino ko dandaka shi don sanyawa a cikin 
bakin jariri/jaririya bayan haihuwa. Idan an dandaka ko an tauna 
dabinon sai a dība da yatsar hannun dama, a sanya a cikin bakin jariri, a 
jujjuya, dama da hagu, don kowanne bangare ya samu. Bayan haka, sai 
a yi addu'ar alhairi da neman albarka da shiriyar Allah gare shi. 

An so a yi tahnik da zarar an yi haihuwa, ba tare da dogon jinkiri ba. 
Haka Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) da 
sahabbansa (Allah Ya yarda da su) suka kasance suna yi. Ba daidai ba 
ne a jinkirta wannan aiki zuwa kwana uku, a hakkin namiji, ko kwana 
hudu, a hakkin mace, bisa hujjar cewa za a yi huduba ga jariri/jaririya. 
Tahnīk ne ya tabbata a cikin Sunnah, ba wai wata huduba ba. 

Ana amfani da busasshen dabino wajen yin tahnīk. Amma Ibn Hajar 
ya ce: “Idan mutum bai samu busasshen dabino ba, sai ya yi amfani da 
kowane irin dabino. Idan bai samu ba, ana iya amfani da duk wani abu 
mai zaki. Sai dai kuma ana fifita zuma a kan sauran abubuwa masu 
zaki.” [Ahmad bn Aliyyu bn Hajar, Fat-hul Bāri Sharh Sahih al- 
Bukhari, (Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1379AH), 9/588] 

Da yawa daga malamai na ganin cewa a dandaka dabinon ya fi a 
tauna. Suka ce, tauna dabino ya kebanci Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ne saboda albarkar da ke cikin 
yawunsa. Wannan ya sa ba a samu sahabbai sun tauna ba bayan 
rasuwar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) sai 
dai dandakawa. 

Iyayen jariri (uwa ko uba) ko kuma wani daga cikin mutanen kirki 
ne ya kamata su yi wa jariri tahrīk. Ana iya neman wani bawan Allah, 
mai ilmi da takawa, wanda ya fahimci Sunnah kuma ya ke aiki da ita 
gwargwadon iko, wanda a ke sa ran karbar addu'arsa saboda 
biyayyarsa ga Allah, ya yi tahnīk da addu'a ga jariri ko jaririya a 
madadin iyayen. 

Hudubar da mutane ke yi wa jarirai bayan kwana uku (a hakkin 
namiji) ko kwana hudu (a hakkin mace) wadda ta Kunshi kiran salla a 
kunnen dama, da yin ikama a kunnen hagu, ko kuma kiran salla a 
kunnen dama da hagu, ba ta da inganci. Hadisin da ke magana a kan 

54 


kiran salla a kunnen dama, da yin ikama a kunnen hagu, ba shi da 
inganci ko kadan. Hasali ma, malamai sun tabbatar da cewa hadisi ne 
na Karya (rmaudu'). Shi kuma hadisin da ke magana a kan kiran salla 
kawai, ba tare da ikama ba, mai rauni ne (da 77). Ke nan, ba za a iya 
kafa hujja ko a yi aiki da shi ba a cikin wannan muhimmiyar mas'ala. 

Don haka, kiran salla da ikama, ko kuma kiran salla kawai da a ke yi 

wa jarirai, da sauran abubuwan da a ke yi, da sunan hudubar haihuwa, 
ba su tabbata ba. Abin mamaki shi ne yadda mutane da yawa suka 
jahilci Sunnar tahnīk. Mutane da yawa ba su yi, kuma ba su sanyawa a 
yi wa "ya yansu. Maimakon haka, sai su nemo liman ko wani dattijo 
don ya yi huduba, wani lokaci ma a hada da surkulle, kai har da sanya 
baki a cikin kunnen jariri, a ce: sunanka wane. 
IP Wajibi ne iyaye su sanya wa “ya yansu suna mai kyau, kuma a 
lokacin da ya dace. Nazari cikin hadisai ingantattu na tabbatar da lokuta 
biyu da a ke iya sanya wa jarirai suna: ranar bakwai ko kuma tun daga 
lokacin da aka haihu har zuwa ranar bakwai. Dalili a kan haka yana 
Kunshe cikin ingantattun hadisai da yawa. Misali, Samurah (Allah Ya 
yarda da shi) ya ce: Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ce: “Kowane yaro (da aka haifa) jingina ce ga akrKarsa 
(dabbar da a ke yankawa). Za a yanka masa a ranar bakwai, a sanya 
masa suna, kuma a yi masa aski” [Ahmad da Abu Dawud). Haka 
kuma, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
yi umurni da sanya suna ga abin da aka haifa a rana ta bakwai, da 
kawar da Kazanta (gashi) gare shi, da yanka masa dabba (Tirmidhi). 
Haka kuma, Anas (Allah Ya yarda da shi) ya ce: Manzon Allah (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “An haifar mani da 
namiji a daren yau, kuma na sanya masa sunan babana (kakana) 
Ibrāhīm” [Muslim]. Haka nan, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya sanya wa Abdullah ibn az-Zubair, da Abdullah 
ibn Abi Dalhah, da Ibrahim ibn Abi Musa al-'Ash'ari, da al-Mundhir, 
suna a ranar da aka haife su [Bukhari da Muslim]. 

Daga hadisan da suka gabata, za a fahimci cewa Shari’a ta ba da 
damar sanya suna ga jarirai tun daga lokacin da aka haife su har zuwa 
rana ta bakwai. Baihaki na ganin cewa hadisan da suka yi magana 
game da sanya suna a lokacin da aka yi haihuwa sun fi hadisan da ke 
magana a kan jinkirtawa zuwa ranar bakwai inganci. Amma da yawa 
daga malamai sun ce jinkirtawa zuwa rana ta bakwai mustahabbi ne, 
saboda la'akari da maganar da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya yi. Sanya suna a ranar da aka yi haihuwa kuwa, 

55 


halal ne saboda aikin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi) ya tabbatar da hakan. 

Wadansu malamai na ganin cewa jinkirta sanya suna har zuwa ranar 
bakwai shi ne ya fi idan akwai halin yanka dabbar akika (ragon suna). 
Idan kuwa ba za a yanka dabbar ba, sai a sanya sunan tun daga lokacin 
da aka yi haihuwar. Amma dai magana mafi Karfi ita ce an so a jinkirta 
sanya suna zuwa rana ta bakwai, amma ya halatta a sanya sunan tun 
daga ranar haihuwa, ba tare da la akari da cewa za a yanka dabba ko ba 
za a yanka ba. Wannan shi ne abin da hadisan suka tabbatar Karara. 

Uba (mahaifi) shi ne ke da hakkin zabar wa dansa suna mai kyau ta 
hanyar yin shawara da uwa (mahaifiya). Idan suka yi sabani game da 
sunan da za a sanya, hakkin sanyawar na ga uba. Idan ya so ya zaba da 
kansa, idan ya so ya bar uwar ta zaba, ko ya yi Kuri'a a tsakaninsu, ko 
ya ba wani mutum damar zabar sunan gare su. 

Zaben suna mai kyau, na daga hakkokin `ya`ya a kan iyayensu. 
Sanya wa "ya ya sunan da ya dace, zai haifar masu da jin dadi, kuma 
zai sanya su kazarkazar duk lokacin da aka kira su da shi. Rashin sanya 
suna mai kyau yana dakushe tunanin yara da tauye matsayinsu a cikin 
al'umma, musamman idan suka fahimci ma'anar sunan, bayan sun 
girma. Don haka, wajibi ne iyaye su sanya wa 'ya'yansu suna mai 
ma'ana, da kyakkyawar lafazi. 

Malamai sun bayyana matakai guda biyar wadanda iyaye za su bi 

wajen zaben suna mai ma'ana ga "ya yansu. Kowane mataki ya fi 
wanda ke Kasan shi daraja. Matakan su ne: sanya sunan Abdullah da 
Abdur-Rahman, kasancewar su ne sunayen da Allah (Mai tsarki da 
daukaka) Ya fi so [Muslim da Abu Dawud); sanya sunan da ke nuna 
bauta ga Allah, kamar Abdur-Rahim, Abdul- Azīz, Abdul-Kanm, da 
Abdur-Razzak, sanya sunan daya daga cikin Annabawa da Manzanni 
(tsira da aminci su tabbata a gare su); sanya sunayen magabata na 
Kwarai (maza ko mata), kamar sahabbai da tabi'ai da shahidai da 
malaman Sunnah; da sanya duk wani suna da ya Kunshi lafazi da 
ma'ana mai kyau, wanda ke nuna sadaukantaka, ko kamun kai, ko 
takawa. 
116 Akikah ita ce dabbar da a ke yankawa a rana ta bakwai, ko goma 
sha hudu, ko ashirin da daya, bayan haihuwa. Yanka dabba (rago ko 
tunkiya ko bunsuru ko akuya) ga wanda aka haifa, na daga ladubban 
Shari'a, wadanda a ke son iyaye su aikata, saboda murna da godiya ga 
Allah bisa ni’imarSa da baiwar da Ya yi masu ta samun Karuwa. 

Malamai sun yi sabani game da hukuncin dabbar da za a yanka wa 
wanda aka haifa. Wadansu na ganin cewa wajibi ne a kan duk wanda 

56 


ke da iko. Sun kafa hujja da maganar Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi): “Tare da yaro akwai akikar (da za a yanka 
masa), don haka, ku zubar da jini a madadinsa...” (Abu Dawud da 
Tirmidhi]; da hadisin: “Kowane yaro jingina ce ga akikarsa: za a yanka 
masa a rana ta bakwai, kuma a sanya masa suna, a yi masa aski a 
wannan rana” (Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah). 
Suka ce: a cikin hadisin farko, akwai umurnin da Manzon Allah (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya yi game da yanka dabba ga 
wanda aka haifa. Sananniyar Ka'ida ce cewa umurni na nuna wajibci, 
matukar ba a samu wani dalilin da ke nuna sa6anin haka ba. Hadisi na 
biyu ya nuna Karara cewa kowane yaro na matsayin jingina ce har sai 
an yanka masa dabba kafin a fanshe shi. Wannan ra'ayi ya fi Karfi, in 
sha Allah. Saboda haka, yanka dabba ga wanda aka haifa, wajibi ne a 
kan uba, matukar yana da iko. Ibn Hazm na daga cikin malaman da ke 
ganin wajibci, kuma ya kawo dalilai masu yawan gaske don Karfafa 
wannan fahimta. Haka kuma, Ibn al-Mundhir ya ruwaito daga Yahya 
al-Ansari cewa salaf (sahabbai da taba’ai) ba su gushe ba, suna ganin 
wajibcin yanka dabba ga wanda aka haifa. 

Sunnar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
ta tabbatar cewa ana yanka wa da namiji dabbobi guda biyu, 
madaidaitan shekaru; “ya mace kuma a yanka mata guda daya. 
Wannan ya dace da fatawar Ibn Abbās (Allah Ya yarda da su), da mafi 
yawan malamai, kamar Imam as-Shāfiī da Ahmad ibn Hanbal. 
Hujjojinsu na Kunshe a cikin hadisan da Aa’ishah da Umm Kurz da 
Amr ibn Shv’aib (Allah Ya yarda da su) suka ruwaito. Ibn Umar (Allah 
Ya yarda da shi) da Imam Malik na ganin cewa dabba daya ce za a 
yanka wa da namiji ko “ya mace. 

Haka kuma, Sunnah ta tabbatar da cewa ana iya yanka rago ko 
tunkiya ko bunsuru ko akuya. Duk dabbar da aka yanka daga cikin 
wadannan, ta wadatar. Amma ba a yin amfani da sauran nav’o’in 
dabbobi, kamar rakuma da shanu, a wajen akika. 

Ana yanka dabbar akika ce a ranar bakwai, ko da kuwa an sanya wa 
jaririn ko jaririyar suna kafin ranar bakwai. Magana mafi Karfi ita ce za 
a fara Kirga ranakun ne daga ranar da aka yi haihuwa, ba wai daga 
kashegarin ranar haihuwa ba. 

17 Aske kan jariri/jaririya na daga cikin abubuwan da a ke son a yi a 
rana ta bakwai ga haihuwa. Da zarar an yanka akika, sai a gabatar da 
aski, a bisa hadisan da suka gabata. Malamai sun yi sabani game da “ya 
mace: shin za a yi mata aski kamar namiji? Magana mafi Karfi ita ce: 
hukuncin wannan aski ya shafi namiji da mace, kasancewar babu wani 

57 


shakka, kiyaye wadannan ladubba na da matukar tasiri a 
kan tarbiyyar 'ya'ya.!!” 


4. Koya masu magana ta hanya mai sauki. An so kalmar 
shahada, wato, ši Je) 2741 Y} Jy, ta zamanto abin da za 


dalili mabayyani da ya kebance daya, ya bar dayan. Hadisan da suka zo 
da lafazin ‘yaro’ (+), na daukar ma'anar namiji da mace, kamar yadda 


kalmar “wanda aka haifa’ (- yy), ta ke dauka. 


18 Kaciya na daya daga cikin abubuwan da a ke bukatar a yi wa 


jariri/jaririya a ranar bakwai da haihuwa. Kaciyar maza (khitan) ta 
Kunshi yanke fatar da ke kewaye da kan azzakari. Kaciyar mata kuwa 
(khafd), ta Kunshi rage fata ko dan tozon (clitoris) da ke kan farji, wato 
tsele. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
sanya kaciya a matsayin daya daga cikin ayyukan fidrah (dabi'un 
addinin Musulunci wadanda Allah Ya halicci mutane a kansu) da a ke 
bukatar kowane Musulmi ya kula da su. 

Malamai sun yi sabani game da hukuncin kaciya. Magana mafi Karfi 
ita ce, kaciya wajibi ne a hakkin da namiji, kuma Sunnah a hakkin “ya 
mace. Wannan ita ce fatawar Imam Malik, as-Shafi'1 da Ahmad ibn 
Hanbal. Kuma wannan shi ne abin da ya shahara tun daga zamanin 
sahabbai (Allah Ya yarda da su) har zuwa tabi'ai da tabi'ut-tabi'in 
(Allah Ya jikansu), da wadanda suka biyo bayansu. 

Mafi yawan malamai na ganin cewa babu wani lokaci na 
musamman da aka iyakance don yin kaciya. Kowane lokaci aka so, sai 
a yi. Amma wadansu malamai sun ce mustahabbi ne a yi wa 
jariri/jaririya kaciya a ranar bakwai. Abin lura shi ne binciken likitanci 
ya tabbatar da cewa, kaciya ta fi saurin warkewa idan aka yi ta a ranar 
bakwai ko kafin wannan rana, fiye da idan an jinkirta, kasancewar jiki 
na samun kariya ta musamman a wannan tsakani. Haka kuma, wadansu 
muhimman sanadaran jiki, kamar white blood cells da anti-bodies na 
yin aiki cikin sauri da sauki, a wannan tsakani, don kare jiki daga 
kamuwa da cututtuka, a sanadiyar yanka ko rauni. Bayan wannan, 
blood coagulation, da kuma zuciya (Zver) na yin aiki sosai, kuma 
vitamin K na samuwa a makon farko na haihuwa. Ke nan, yin kaciya a 
ranar bakwai ya fi fa'ida, matukar babu wata larurar da za ta hana a 
gudanar da ita a wannan rana. 

1 Karanta littafi na Ni'imar Haihuwa da Hakkokin Yaya a 
Musulunci 
58 


a fara koya wa yaro a cikin rayuwarsa, ta yadda zai saba 
da ita sosai. Kuma da zarar ya fara wayo, a sanar da shi 
ma'anarta, da abin da ta kunsa. Ibn al-Kayyim ya ce: 
Farkon abin da za a koya wa yara idan lokacin da za su 
fara magana ya zo shi ne: ši Jj,., as '& YI N, wato, ya 


kasance farkon abin da zai fara shiga cikin kunnuwansu 
shi ne: sanin Allah da tauhidinSa, kuma da sanin cewa 
Allah Yana sama, Ya daidaitu a kan al”arshinSa;'” Yana 


20 Ayoyin Alkur'ani masu yawa, da hadisai ingantattu, da maganganun 
Salaf sun tabbatar da cewa Allah (Madaukaki) Yana sama (a/-U/uw), 
kuma Ya daidaita a kan al”arshinSa (a/-/stīwā), daidaituwar da ta dace 
da Shi. Daga cikin ayoyin AlKur'ani da suka tabbatar da haka, akwai: 


1. Kuma Shi ne al-Kahir (Mai rinjaya) bisa ga bayinSa...” 
[An'ām, 6:18, 61]. 


2. Suna tsoron Ubangijinsu daga bisansu, kuma suna aikata abin 
da a ke umurnin su” [Nahl, 16:50]. 


3. Zuwa gare Shi magana mai dadi ke hawa, kuma aiki na Kwarai 
Yana daukar ta” [Fādīr, 35:10]. 


4. A lokacin da Allah Ya ce: “Ya Isa! Ni Mai karbar ranka ne, 
kuma Mai dauke ka ne zuwa gare Ni..” [Aal Imrān, 3:55]. 


Daga cikin hadisan da suka tabbatar da cewa Allah (Madaukaki) 
Yana sama, kuma Ya daidaita a kan al”arshinSa, daidaituwar da ta 
dace da Shi, akwai: 


1. Hadisin da Bukhari ya ruwaito daga Anas (Allah Ya yarda da 
shi) cewa Zainab bnt Jahsh (daya daga cikin matan Annabi) ta 
kasance tana yin alfahari ga sauran matan Annabi (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) cewa iyayensu ne suka 
aurar da su ga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi); amma ita, Allah (Mai girma) ne da kanSa Ya aurar 
da ita ga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) tun daga bisan sama bakwai. 


59 


Hadisin da Muslim ya ruwaito daga Mu'awiyah bn al-Hakam 
cewa ya zo da wata baiwarsa zuwa ga Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi). Sai Annabi (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya tambaye ta: “Ina Allah 
Yake? Sai ta ce: “Yana sama”. Sai ya ce: “Wane ne ni”? Ta ce: 
“Manzon Allah”, sai ya ce: ““yanta ta, domin kuwa mumina 


29 


ce. 


Hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 
“Yanzu ba za ku amince mani ba, alhali kuwa ni ne wanda 
(Allah da) ke sama Ya amince wa?” 


Hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abu 
Hurairah (Allah Ya yarda da shi), Annabi (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Bayan Allah Ya kammala 
halitta, sai Ya rubuta a cikin littafin da ke wajenSa a saman 
al'arshinSa: *Rahamata ta rinjayi fushina”. 


Hadisin da Muslim ya ruwaito daga Jābir (Allah Ya yarda da 
shi), da ke magana a kan /sra 7 da Mi'irajin da Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya yi daga 
Makkah zuwa Masjid al-AKsa, daga nan kuma, zuwa wajen 
Allah a can bisan sama ta bakwai”. 


Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
ce: "Ku yi jin Kai ga (bayin Allah) wadanda ke Kasa, sai 
(Allah) Wanda ke sama Ya ji Kanku” [Tirmidhī ya ruwaito 
kuma ya ce: Hasan Sahih). 


Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
ce: “Babu wata macen da mijinta zai kira ta zuwa ga 
shimfidarsa, amma ta ki zuwa, face (Allah) Wanda ke sama Ya 
yi fushi da ita har sai mijinta ya yarda da ita” [Muslim]. 


Daga cikin bayanan da aka ruwaito daga Salaf dangane da wannan 
mas'ala, akwai: 


Maganar da “Abdullah bn Ahmad, da Ibn Abi Shaybah, da al- 
Lalaka'1, da Ibn “Abdil-Barr, da al-Mundhirī suka ruwaito 
60 


cewa Abu Bakr, da Umar, da Uthman, da Aliyyu, da Ibn 
Abbas, da Ibn Mas'ud, da sahabbai masu yawan gaske sun 
tabbatar da cewa Allah (Mai girma) Yana sama [Duba littafin 
Ithbāt Siffah al-Uluw na Ibn Kudāmah al-Makdisi, shafi na 45- 
73, da at-Tuhfah al-Madaniyyah fi al- 'Akidah as-Salafiyyah na 
Hamd bn Nasir bn Uthman Aali Ma'amar, shafi na 29-50] 


2. Bayanai ingantattu da aka ruwaito daga Sufyan at-Thauri, da 
al-Hasan al-Basari, da al-Auzā'ī, da Imam Abu Hanifah, da 
Malik, da ash-Shāfi'ī, da Ahmad, da ad-Dahhāk, da Rabī ah bn 
*Abdir-Rahmān, da malamai masu yawa daga cikin tabi'ai da 
tabi'ut-tābi'in cewa Allah Yana sama [Duba littafin ZtAbat 
Siffah al-Uluw na Ibn Kudāmah al-Makdisī, shafi na 110-132 ; 
da at-Tuhtāh al-Madaniyyah fi al-'AKidah as-Salafiyyah na 
Hamd bn Nasir bn Uthman Aali Ma amar, shafi na 71-101). 


Dangane da daidaituwar Allah (a/-/stiwa) a saman al”arshinSa, 
daidaituwar da ta dace da Shi, ayoyin Alkur'ani guda bakwai sun 
tabbatar da haka. Ayoyin su ne: A'araf, 7:54; Yunus, 10:3; Ra'ad, 13:2; 
Dāha, 20:5; Furkān, 25:59; Sajdah, 32:4; da Hadīd, 57:4. 

Daga bayanan da suka gabata, za a fahimci cewa Allah (Mai girma 
da daukaka) Yana sama, kuma Ya daidaita a kan al'arshinSa, 
daidaituwar da ta dace da girmanSa. Amsar da waccan baiwa ta ba da, a 
lokacin da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
ya tambaye ta wurin da Allah Ya ke (ta ce: Yana sama), ita ce amsar da 
ya kamata kowane musulmi na Kwarai ya kara, matukar dai ba yana 
ganin ya fi Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
sanin tauhidi ba ne. 

Imam adh-Dhahabī ya tattara maganganun Sahabbai da Tabi'ai da 
Tabi ut-Tābi'īn da wadanda suka bi hanyar magabata na Kwarai (Salat) 
wadanda ke tabbatar da cewa Allah Yana sama, kuma Ya daidaita a 
kan AFarshinSa. Ya ruwaito irin wannan fahimta daga magabata fiye 
da dari biyu (200) a cikin līttafinsa mai suna al-UTi lil "Alī al-Ghafiar. 

Abu Isma'il al-Ansari ya ruwaito, a cikin littafinsa *a/-Furūk”, cewa 
an tambayi Imam Abu Hanīfah game da mutumin da ya ce bai san inda 
Allah Ya ke ba. Sai Abu Hanifah ya amsa da cewa: “ya kafirta', domin 
kuwa Allah Ya ce: “Mai Rahama, Ya daidaita a kan Al'arshi” [Dāha, 
20:5], kuma AFarshinSa yana bisan sama bakwai’. Sai aka ce masa to 
idan mutum ya ce Allah Yana saman Al”arshi amma kuma bai san inda 
AFarshin ya ke ba (a sama ne ko a Kasa) fa? Sai (Abu Hanifah) ya ce: 

61 


ganinsu, Yana jinsu, kuma Yana tare da su (da ilminSa, 
da jinSa, da ganinSa, da ikonSa, da kudurarSa) a duk 
inda su ke.”'”' 


5. Dasa masu imani da akida sahihiya tun suna Kanana, da 
tsoratar da su daga munanan akidu da hadarin shirka da 
bidi'a a cikin addini. Idan yara suka taso da fahimtar 
sahihin tauhidi da akida ta Kwarai, wadda ta dace da 
Alkur'ani da Sunnah ingantacciya, bisa fahimtar 
magabata na kwarai, a na fatan su kafu a cikin addini, 
kuma su goge a kan karantarwarsa. 


Babu shakka, koya wa yara kalmar shahada da 
sharuddanta, da rukunan imani, da abubuwan da suka 
Kunsa, da abubuwan da ke warware kalmar shahada, da 
sauran Bangarorin tauhidi, wadanda mutane ke sakaci 
game da su, abu ne muhimmi.'”” Idan yaro ya fahimci 


“ya kafirta’, domin kuwa ya yi musun cewa Allah Yana sama. Wanda 
duk ya yi musun haka kuwa, “ya kafirta”” (Duba littafin at-Tuhfah al- 
Madaniyyah fil 'Akidah as-Salafiyyah na Hamd bn Nasir bn Uthman 
Aali Ma’amar]. 

Imam Malik ya tabbatar da kasancewar Allah Yana sama, kuma Ya 
daidaita a kan al”arshinSa, daidaituwar da ta dace da Shi. Haka kuma, 
Abul Hasan “Aliyyu al-Ash'ari, wanda mutane da yawa ke da awar 
koyi da shi a cikin akidar sufanci, ya tabbatar da cewa Allah Yana 
sama, a cikin littafansa *a/-/bānah an usū/ ad-Diyanah da *al-Makālāt 
al-Islāmīyīm. Ban da wadannan, Ibn Abi Zayd al-Kīrawānī al-Mālikī, 
ya tabbatar da daidaituwar Allah a kan al”arshinSa a sama, a cikin 
mashahurin littafinsa ar-Risa lah. 

21 Tuhfāh al-Maudūd, shafi na 158 
122 Bangaren farko na kalmar shahada, wato, èy 4y na da sharudda 


guda tara (9). Wadannan sharudda su ne mabudin kai wa ga duk wata 
falala da aka tabbatar wa kalmar shahada. Sharuddan su ne: ilmin da 
ke kore jahilci (Muhammad, 47:19; Zukhruf, 43:86]; yakini wanda ke 
kore shakku [Hujurāt, 49:15]; kar6ar abin da kalmar ta Kunsa, da kuma 
yarda da abin da ta ke lazimtawa, a kan harshe, da cikin zuciya [Saffāt, 
37:35-36]; mika wuya da sallamawa da jawuwa zuwa ga kalmar, ta 

62 


hanyar tabbatar da ita a aikace [Lukman, 31:22; Zumar, 39:54; Nisa, 
46:5; Ahzab, 33:36]; gasgata kalmar, da karbarta, ba tare da wasa ko 
yaudara ba [Ankabūt, 29:1-3; Bakarah, 2:8-10]; tsantsar ikhlasi da 
kuma yarda da kalmar saboda Allah, ba tare da munafinci ba [Zumar, 
39:2; Bayyinah, 98:2]; son kalmar, da kuma Kin duk abin da ya saba 
ma ta [Bakarah, 2:165; Mā'idah, 5:54; Taubah, 9:2]; kafirce wa duk 
wani dagutu, da sauran tsare-tsaren da suka saba wa na Allah [Bakarah, 
2:256]; tabbatuwa da dogewa a kan kalmar, har zuwa mutuwa [Aal 
Imran, 3:102] 

Bangare na biyu na kalmar shahada, wato, 4! J--, «+ na lazimta: (1) 


imanin cewa Muhammad ibn Abdillah manzo ne daga Allah (2) 
gasgata shi cikin duk abin da ya ba da labari (3) yin masa da'a cikin 
umurni da hani (4) takaita yin bautar Allah (Mai girma da daukaka) ga 
abin da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
shar*anta (5) Kudurce cewa shi ne Annabin Karshe, kuma shugaban 
Manzanni (6) Kudurce cewa sakon da ya zo da shi daga wajen Allah 
(Mai girma da daukaka) gamammen sako ne ga mutane da aljannu. 

Al-walā (soyayya da ji6inta a amari) wal Barā (Kiyayya da tawaye) 
na daga abubuwan da kalmar shahada ke lazimta wa kowane musulmi a 
cikin zuciyarsa, kuma tasirin hakan ya bayyana a ga6u66ansa. A/-walā 
ya Kunshi son 'yan'uwa musulmi, da ji6inta al? amari a gare su, saboda 
imaninsu da da'arsu ga Allah, ba tare da la'akari da bambancin ra'ayi 
ko fahimta ko jinsi ba. A/-barā ya Kunshi yin Kiyayya da tawaye ga 
kafirai da munafikai, saboda kafircinsu ko munafincinsu, da saba wa 
Allah da su ke yi, ba tare da la'akari da dangantaka ko zumunci ko 
matsayi ba. 

Al-walā wal-barā, na daga cikin al?amuran tauhidi, wanda kafiran 
duniya su ke KoKkarin ganin an yi watsi da su a wannan lokaci, ta yadda 
Musulmi zai daina kishin addininsa gaba daya, kuma ya daina Kyamar 
kafirci ko nuna Kiyayya ga kafirai. Burin su shi ne, a wayi gari, 
Musulmi ya daina ganin bambanci a tsakanin dan uwansa Musulmi da 
kuma arne, ko kuma ya rika ganin cewa babu bambanci tsakanin 
Musulunci da kafirci. Wannan ya sa suka dauki matakan Kyamatar wa 
Musulmi alamomin da ke tabbatar da A/-wala ga muminai da kuma A/- 
barā ga kafirai. 

Yana daga alamomin da ke tabbatar da a/-walā ga muminai: yin 
Kaura daga Kasashen kafirai zuwa Kasashen musulmi; da taimakon 
musulmi ta hanyar amfani da dukiya da jiki da harshe; da tausaya wa 
musulmi a duk lokacin da wani abin bakin ciki ya same su, da yin farin 
ciki a duk lokacin da wani alhairi ya same su; da yin masu nasiha da ba 

63 


tauhidi tun yana Karami, zai taso da kyakkyawar 
fahimtar addini, ta yadda zai kubuta daga kwamacala, da 
canfe-canfe, da munanan al”adu, da tsoron wanin Allah, 
kamar aljannu ko dodo, da sauransu. Kuma a na sa ran 


su shawara; da mutunta musulmi da girmama su, tare da nisantar 
Kaskantar da su ko fadin aibi game da su; da kasancewa tare da su a 
cikin kowane irin hali da yanayi; da ziyartar su, da son haduwa da su; 
da girmama hakkokinsu, da ba su hakkokin da suka cancanta; da yin 
masu addu'ar alhairi, da nema masu gafarar Allah (Mai girma da 
daukaka). 

Yana daga alamomin da ke nuna soyayya ga kafirai, maimakon a yi 
Kiyayya da su: koyi da su wajen tufafi da kebantattun al”adunsu; da 
ziyartar Kasashensu don yawon shakatawa da bude ido; da taimakon 
kafirai a kan musulmai; da kare martabar kafirai da yabonsu; da amince 
masu, ta yadda za a bayyana sirrin musulmi a gare su; da amfani da 
ranakun hutun da ke cikin kalandarsu; da taimakonsu wajen bikin 
kirsimati ko taya su murnar kirsimati da sauran bukukuwansu na 
addini; da amfani da sunayensu; da yin masu addu'ar neman gafara 
bayan sun mutu; da fara yin masu sallama idan an hadu da su. 

Wajibin kowane Musulmi ne ya tabbatar da manufar A/-walā wal- 
bara a cikin rayuwarsa gaba daya, ko da kuwa fandararrun mutane za 
su zarge shi da ta'addanci ko tsanani a cikin addini. Sanannen abu ne 
cewa, ba domin Al-wali wal-barā ba, ba za a bambance tsakanin 
alummar musulmai da ta kafirai ba. 

Kalmar shahada na warwarewa idan aka aikata dayan wadannan 
abubuwa: (1) shirka ko munafinci babba ko kafircin da ke fitar da 
mutum musulunci (2) daukar wadansu mutane a matsayin tsani a 
tsakanin bawa da Allah, da dogaro da su, da neman taimakonsu a cikin 
abubuwan da babu wanda ke da iko sai Allah (Mai girma da daukaka) 
(3) rashin daukar mushirikai a matsayin kafirai ko kuma yin shakku 
game da kafircin kafirai (kamar maguzawa da kirista da yahudu da 
sauransu) (4) daukar cewa akwai wata shiriyar da ta fi shiriyar Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) (5) Kin wani abu da 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya zo da 
shi, ko da kuwa an yi aiki da shi (6) yin izgili ga wani sashe na addinin 
musulunci ko wani sakamako da musulunci ya tabbatar (7) sihiri da 
tsafi (8) taimakon mushirikai a kan musulmai (9) Kudurta cewa akwai 
wadanda ba su da bukatar bin shari’ar Allah, saboda matsayinsu a 
wajen Allah (Mai girma da daukaka) (10) juya wa addinin Allah (Mai 
girma da daukaka) baya. 

64 


ya taso da kishin addininsa, da ganin girman Allah (Mai 
girma da daukaka) da ManzonSa (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi), da rashin damuwa, ballantana, 
ruduwa da tsare-tsaren da suka saba wa na Allah 
(Madaukaki). Wannan yasa Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya kasance yana 
koya wa yara mas alolin tauhidi dabam daban, 
musamman wadanda mutane suka fi yin kurakurai a kai. 
Hadisi ya tabbata cewa Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya tambayi wata yarinya 
(baiwa): “Ina Allah Ya ke? Ta ce: Yana sama. Ya ce: Ni 
wane ne? Ta ce: Manzon Allah. Sai (Manzon Allah) ya 
ce (wa maigidanta): ““ Yanta ta, domin kuwa mumina 
ce.”'”* Haka kuma, ya ce wa Abdullah ibn Abbas (Allah 
Ya yarda da su): “... Kuma idan za ka yi roko, ka roki 
Allah; idan za ka nemi taimako, ka nemi taimakon 
Allah...” 


. Fahimtar da "ya ya wajibcin son Allah (Mai tsarki da 
daukaka), da son Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi), da sahabbai (Allah Ya yarda da 
su) da mutanen gidan Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi), da sauran mutane na kwarai, 
wadanda ke bin Alkur'ani da Sunnah, sau da Kafa, tun 
daga tabi'ai (Allah Ya jikansu) har zuwa yau.” Ta 


123 Muslim 

124 Ahmad da Tirmidhi: Sahih 

5 Karatun Alkur'ani da Sunnah da aiki da abin da suka Kunsa shi ne 
zaman lafiya ga kowane musulmi. Alkur'ani maganar Allah ce da aka 
saukar wa Muhammad (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), 
kuma a ke bauta wa Allah ta hanyar karanta shi. Sunnah ta Kunshi duk 
wata magana ko aiki ko tabbatarwa ko siffar halitta ko siffar dabi'a da 
aka danganta zuwa ga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi). Da yawa daga malamai na daukar “Sunnah da ‘Hadith da 
*Athar da “Khabar a matsayin abu daya. 


65 


Alkur'ani littafi ne da ya Kunshi shiriya, da haske, da rahama, da 
waraka. Yana Kunshe da labarin al'ummomin da suka gabace mu, da 
abubuwan da za su zo a bayanmu, da hukunce-hukuncen da ke 
tsakaninmu: wanda ya sanya Alkur'ani a gaba, zai yi masa jagoranci 
zuwa ga aljanna; wanda ya sanya shi a bayansa, zai tunkuda shi zuwa 
wuta. 

Alkur'ani bayani ne na gaskiya, wanda ya Kunshi hikima, da wa'azi, 
da hujjoji mabayyana, da ambato na dindindin [Nah], 16:89; Isra, 17:9; 
Yunus, 10:57]. Littafi ne da bai kunshi tukka da warwara ba, kuma 
Barna ba ta shigo masa ta kowace fuska (Nisa, 4:82; Fussilat, 41:42]. 
Littafi ne da ya yi wa kansa shaidar asali, kuma ya tabbatar da 
mu'ujizar kansa, sannan, ya Kalubalanci wanda ke da shakku ko 
kokwanto a kansa [Isrā, 17:88; Hud, 11:13; Yunus, 10:38; Bakarah, 
2:231. Littafi ne da ya ke da sunaye guda biyar [Bakarah, 2:185; Kahf, 
18:1; Furkan, 25:1; Hijr, 15:9; Nisa, 4:174] da siffofi fiye da hamsin, 
kamar yadda ya zo a cikin littafin A/-Burhan fi Ulimi! Kuran na Az- 
Zarkashi, kuma Abdullah ibn Fodio ya nakalo a cikin littafin A/- 
Fara 'īdul Jali lah. 

Sunnah ita ce wahayi na biyu (0t,—>) da ba a bauta wa Allah ta 


hanyar mujarradin karanta shi ( j= sė - 5), sabanin Alkur'ani, wanda a 


ke bauta wa Allah ta hanyar mujarradin karanta shi. Allah (Madaukaki) 
Ya yi wa Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
wahayin Sunnah kamar yadda Ya yi masa wahayin Alkur'ani, kuma 
Allah Ya kira ta da suna Hikmah [Aal Imran, 3:164; Nisa, 4:113; 
Bakarah, 2:231, 129, 151; Juma ah, 62:2; Ahzab, 33:34]. 

Allah (Mai girma da daukaka) Ya saukar da Alkur'ani ga Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), kuma Ya umurce 
shi da yin bayani game da abin da Alkur'ani ya Kunsa [Nah], 16:44]. 
Bayanin da aka umurci Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya yi, ya Kunshi (1) isar da AlKur'ani da karantar da 
shi gaba daya [Mā'idah, 5:67] (2) bayanin lafazi ko jumla ko aya, tare 
da bayanin hukunce-hukuncen da ke cikin ayoyin AlKur'ani gaba daya, 
ta hanyar Karfafa umurni ko hani, da Karin bayani ta fuskar rarrabe abin 
da ya zo a dunkule ko iyakance sakakken hukunci ko kebe gamammen 
hukunci ko bayanin Nasikh da Mansukh ko bayanin hukuncin da ya zo 
saanin zahiri (3) zuwa da wani hukuncin da ba shi a cikin Alkur'ani, 
kamar daure mazinacin da bai taba yin aure ba bayan bulala dari, da 
hukuncin saduwa da iyali a lokacin azumi, da haramcin Zinare da siliki 
ga maza. 

66 


wannan hanya ce, yara za su taso a matsayin ahlus- 
sunnah cikakku, wadanda za su bi hanyar magabata na 
Kwarai.”” 


Wajibi ne kowane musulmi ya yi riko da Alkur'ani da Sunnah, 

domin kuwa: (1) su ne wahayin da Allah (Madaukaki) Ya yi wa 
bayinSa umurni da su yi riko da shi (2) su ne kawai za a rike domin a 
kubuta daga bata da barin hanyar Allah (3) duk wanda ya bar Sunnar 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya halaka 
(4) Sunnar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
ta Kunshi dukkan abin da ke kai mutane aljanna (5) Alkur'ani da 
Sunnah ne kawai za su iya hada kan musulmi (6) ta hanyar Sunnah ce 
kawai za a iya fahimtar bidi'a da musibarta da sharrinta (7) riko da 
Alkur'ani da Sunnah a bisa fahimtar magabata na Kwarai shi ne 
maganin karkacewar fahimta da shiga rudu, kuma shi ne rigakafin 
bidi”a da Bata. ' 
126 Ahlus-Sunnah su ne wadanda ba su da wani wanda su ke yi wa 
biyayya kai tsaye, ta kowane hali da yanayi, kuma a cikin magana da 
aiki, sake ba kaidi, sai Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi), farin jakada. Su ne wadanda suka fi kowa sanin 
maganganun Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi), da ayyukansa, da halayensa, kuma su ne wadanda suka fi kowa iya 
bambancewa tsakanin abin da ya inganta daga gare shi, da wanda bai 
inganta ba. Su ne sahabbai (Allah Ya yarda da su) da tabi'ai da 
wadanda suka bi hanyarsu bisa kyautatawa, kuma suka ta'allaka 
fahimtar addini bisa fahimtarsu. 

Ahlus-Sunnah su ne Salafiyyun (b 81.1), kamar yadda Ibn Hazm [a 


cikin littafin A/-Fisa/| da Ibn Taimiyyah [a cikin Majmu'ul Fata wa) 
suka bayyana. Su ne Ahlul Hadith (+ Jal) ko As-habul Hadith (i 
<44!), kamar yadda As-Sābunī [a cikin littafin Sharhul Akidatis 
Salafiyyah) ya bayyana, kuma aka ruwaito irin wannan magana daga 
Imam Ahmad ibn Hanbal da Ibnul Mubarak. Su ne a ke kira Ahlul 
Athar (Si JS) ko Ahlul Ittibā’ (+9 Ja), saboda rikonsu ga Sunnah a 
bisa fahimtar magabata. Su ne Al-Firkatun Najiyah (= āš 4), kamar 
yadda aka ruwaito daga Ibn Jarir Ad-Dabari da Ad-Dahhak da Ibn 
Baddah. Su ne Ad-Dā 'ifātul Mansiirah (5,3) 254), kamar yadda aka 
ruwaito daga wajen Ibnul Madini da Abubakar Al-Ajurriy; su ne 
Ahlus-Sunnah wal Jama 'ah (isuti; x Ja), kamar yadda Abdul-Kādir 

67 


Jilani ya bayyana a cikin littafin A/-Gunyah. Kuma su ne A/-Gurabā 
(su al), kamar yadda aka ruwaito daga Abdān. 


Da*awar Ahlus-Sunnah ta ginu ne a kan asasi guda takwas: (1) 
tsantsar tauhidi (2) tsantsar biyayya ga Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi), da riko da Alkur'ani da Sunnah, bisa 
fahimtar magabata na Kwarai (3) barin bidi'a, da nisantar ma”abota 
bidi'a (4) neman ilmi mai amfani (wanda aka gina shi a kan dalili 
sahihi), da aiki da shi, da karantar da shi (5) at-7asfiyyah (tsaftace 
kowane ilmi daga kwamacala, da surkulle, da hadisan Karya ko masu 
rauni, da ra ayoyin da ba a gina su a kan dalili ba, da tatsuniyoyi) da at- 
Tarbiyyah (aiki da tataccen ilmi, da koyar da shi ga mutane, da 
tarbiyyantuwa a kan abin da ya Kunsa) (6) watsi da Kungiyanci da 
ta 'assubanci, wato, makalKalewar ido-rufe, ga mazhabobi (7) bayyanar 
da sharrin da ke cikin dokokin da suka saba wa dokokin Allah, da 
Kudurce aibobi da sharrin da ke cikin dukkan tsare-tsaren da suka saba 
wa Shari'ar Musulunci (8) kiran mutane zuwa ga dukkan nau”o'in 
jihadi don daukaka kalmar Allah, ta hanyar amfani da harshe, da 
alkalami, da dukiya, da rayuwa. 

Ahlus-Sunnah na da wadansu siffofi da suka kebanta da su: (1) su 
ne “yan tsaka-tsaki a cikin akida, da ibada, da gudun duniya, da 
sauransu, ba tare da wuce gona da iri, ko gazawa ba (2) sun taKaita 
kansu ga Alkur'ani da Sunnah bisa fahimtar magabata na Kwarai (3) ba 
su da wani shugaban da su ke karbar kowace magana ya yi, ko su ke 
barin duk abin da ya saba masa, sai Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) (4) ba su yin husuma a cikin addini, kuma 
suna nisantar jidali da musu a cikin mas'alolin fikihu wadanda aka yi 
sabani a kai (5) suna girmama magabata na Kwarai (salaf), kuma sun 
Kudurce cewa hanyar sa/afita ce hanya mafi daidai (6) suna watsi da 
tawili a cikin sunayen Allah (Mai girma da daukaka) da siffofinSa, 
kuma suna sallama wa duk wani nassi ingantacce (7) ba su ware wani 
nassi shi kadai, su yi aiki da shi, ba tare da sun hada shi da sauran 
nassosin da suka saba masa ko suka Karfafe shi ba (8) ba su 
dangantuwa ga wani abu, face Musulunci da Sunnah da jama'a, 
sabanin wadanda ke dangantuwa zuwa ga darikun sufaye, kamar 
tijjaniyya da Kadiriyya (9) suna da tsananin kwadayi wajen yada 
sahihiyar akida da mikakken addini, da karantar da mutane. 

Malamai irin su Al-Asbahāni, a cikin idl Ok 3 ixti; da Ibn 


Taimiyyah, a cikin p+ «stäl; da Az-Zahabi, a cikin si dei pe; da 
Suyudi, a cikin A5; sell 0, na ganin wajibcin dangantuwa zuwa ga 
68 


Wajibi ne a kan iyaye su cusa Kauna da soyayyar Allah 
(Madaukaki) da ManzonSa (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) a cikin zukatan "ya yansu, da karantar 
da su girman Allah da matsayin Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi), da wajibcin yin 
masu da'a, a cikin tsanani ko sauki, da Kunci ko 
walwala.'”” Wannan zai sanya “ya ya su fifita son Allah 


ii Ji, kuma sun bayyana cewa yin haka, alama ce ta 144) jai. Don haka 
ya halatta a siffanta wani da sili, kamar yadda Az-Zahabi, a cikin pj 
Ld «del ya danganta Ad-Dāra Kudhi, ko «53, kamar yadda Suyudi, a 
cikin but oub ya danganta Ibn Salah. Bayan wannan, ya halatta 
mutum ya kira kansa s5531, kamar yadda Zainul Iraki ya yi a cikin 
mukaddimar littafinsa cs āsi, ko kuma „iJ, kamar yadda As- 
Sam'ani ya yi a cikin littafin 25. 

7 Allah (Mai girma da daukaka) Ya girmama Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) da manzanci; Ya kebe shi da isar 
da sako, Ya saukar masa da Alkur'ani, kuma Ya bayyana cewa shi ne 
Manzon fiyayyar al'umma, Manzon rahama, Annabin Karshe, mai 
bushara da gargadi, wanda ba ya furuci bisa son zuciya. 

Matsayin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) abu ne mai girma a wajen duk wani mumini. Allah (Mai girma da 
daukaka) Ya bayyana cewa biyayya ga Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) wajibi ne [Anfal, 8:20; Nur, 24:56; Nisa, 
4:64; Aal Imrān, 3:132; Nisā, 4:59; Muhammad, 47:33; Hashr, 59:36]; 
biyayya ga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
biyayya ce ga Allah [Nisā, 4:80]; ayyukan da aka yi bisa biyayya ga 
Allah (Mai girma da daukaka) da Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) a na samun lada cikakke [Hujurat, 49:14]; gafarar 
zunubi da samun shiriya na rataye ne da biyayya ga Manzo [Nur, 
24:54; Aal Imran, 3:31]; biyayya ga Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ita ce alamar son Allah [Aal Imrān, 3:31]; 
wadanda suka yi biyayya ga Allah (Mai girma da daukaka) da 
ManzonSa (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) na daga cikin 
wadanda aka yi wa ni'ima (Nisa, 4:69]; wadanda ba su yin biyayya ga 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ba 
muminai ba ne [Nisā, 4:65]; wadanda ke saba wa Manzon Allah (tsira 

69 


(Mai girma da daukaka) da son Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) a kan son kowa, 
kuma su fifita da'ar Allah (Mai girma da daukaka) da 
da'ar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) a kan da'ar kowane mutum. ° 


da amincin Allah su tabbata a gare shi) sakamakonsu shi ne bata da 
barin hanyar Allah [Ahzāb, 33:36]; wadanda ke saba wa Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) na cikin hadari, a nan 
duniya, kuma suna fuskantar azaba a lahira [Nisā, 4:115; Nur, 24:63; 
Jinn, 72:23; Ahzab, 33:66; Nisa, 4:42]; samun nasara da babban rabo a 
duniya da lahira na cikin yin biyyaya ga Allah (Mai girma da daukaka) 
da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), da 
sallamawa a gare su [Nur, 24:51-52; Nisā, 4:18]; Manzon Allah (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi) shi ne abin koyi ga kowane 
mumini (Ahzab, 33:21]. 

128 Son Allah (Mai girma da daukaka) da son Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) na da alamomi. Da wadannan 
alamomin ne a ke bambance mai soyayya ta gaskiya, daga dan boge: 
wanda duk bai siffantu da wadannan alamomi ba, soyayyar da ya ke yi 
wa Allah (Mai girma da daukaka) da ManzonSa (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) ba gaskiya ba ne, kamar yadda Al-Kādi Iyād, da 
An-Nawawi, da Ibnul Kayyim, da Ibn Hajar suka bayyana. 

Alamomin son Allah su ne: (1) tsantsar biyayya ga Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) (2) tausasawa ga muminai 
da tsanantawa ga kafirai (3) jihadi don daukaka addinin Allah, ta 
hanyar amfani da rai, da hannu, da harshe, da dukiya (4) rashin tsoron 
zargi a wajen aikata abu domin Allah (5) ikhlasi a cikin bautar Allah 
(6) fifita Lahira (7) son abin da Allah (Madaukaki) Ya ke so (8) kiyaye 
hakkokin Allah. 

Alamomin son Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) sun hada da: (1) kwadayin ganinsa da son sahabbantakarsa, da 
damuwa a kan rashin ganinsa, da gabatar da shi, da fifīta shi a kan 
kowa, da koyi da shi (2) ladabi a gare shi, ta hanyar yabo, da salati, da 
yawan ambatonsa, da ladabtuwa wajen ambatonsa, da ladabi a cikin 
masallacinsa (3) gasgata shi a cikin duk abin da ya ba da labari (4) yin 
masa da”a, da bin hanyarsa, da shiryuwa da shiriyarsa (5) mai da 
Sunnarsa a matsayin mai hukunci (6) tsare martabarsa, da matsayin 
sahabbansa, da matsayin iyalinsa, da sauran mutanen gidansa (7) kare 
Sunnarsa, da tsaftace ta daga abubuwan da ba su inganta ba, da karantar 

70 


Haka kuma, ilmantar da “ya ya matsayin sahabbai'” da 
mutanen gidan Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 


da ita, da yada ta, da mai da martani ga shubuhohi da rudanin da 
makiyanta ke shigarwa cikinta. 

Zagin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
ko fadin kalmomi na izgilanci ko kaskanci ko cin mutunci a gare shi, 
kafirci ne. Wanda ya yi haka, ya zama kafiri, kuma jininsa ya halatta. A 
cikin littafin JL etel, Ibn Taimiyyah ya nakalo maganar Ishak ibn 


Rāhawaih cewa “Musulmi sun yi ijma'i a kan duk wanda ya zagi Allah 
(Madaukaki), ko ya zagi Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi), ko ya kore wani abu daga cikin abin da Allah 
(Madaukaki) Ya saukar, ko ya kashe wani daga cikin Annabawa, ya 
kafirta, ko da ya yarda da dukkan abin da Allah Ya saukar”. Haka 
kuma, Muhammad ibn Suhnun ya ce: “Malamai sun yi ijma'i a kan duk 
wanda ya zagi Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ko ya ci mutuncinsa, kafiri ne; ya cancanci narkon azabar Allah, 
kuma manyan malamai sun ba da fatawar kisa a kansa...” 

Malamai sun dogara da ayoyin Alkur'ani da hadisai masu yawan 
gaske wajen tabbatar da hukuncin kafirci da kisa ga wanda duk ya yi 
haka bisa ilmi. A cikin Alkur'ani, sun dogara da ayoyin Taubah, 9:29, 
12; Ahzab, 33:57; da Taubah, 9:65-66. A cikin hadisan Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), sun kafa hujja da hadisin 
Ka'ab ibnul Ashraf da Abdullah ibn Ubay ibn Salūl dangane da 
umurnin kisa da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ba da a kansu bayan saukar ayar Taubah, 9:57 (Bukhari da 
Muslim]; da banzantarwar da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya yi ga jinin Bayahudiyar da ke zaginsa, bayan 
wani makaho ya makure ta har ta mutu [Abu Dawud]; da hadisin 
makahon da ya kashe baiwarsa bayan ya hana ta zagin Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), amma ba ta hanu ba [Abu 
Dawud da Nasa'i); da hadisin “Asma bint Marwan Al-khadamiyyah, 
wadda ta yi wa Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) zambo, da cin mutunci, a cikin waka, shi kuma ya ba da umurnin a 
kashe ta [Al-Kadā'1y]. 

12 Sahabi shi ne wanda ya hadu da Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi), yana mai imani da shi, kuma ya mutu a 
cikin musulunci. Sahabbai (Allah Ya yarda da su) su ne mazajen farko 
a cikin wannan addini, kuma manya dibar fari; sun rayu da Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), suka yi imani da 

71 


tabbata a gare shi), wato, ahlul baiti,” da karantar da su 
falalarsu, da adalcin sahabbai, da KoKarin da suka yi wa 


shi, suka taimaka masa, suka aura daga gare shi, ya aura daga gare su, 
suka ci tare, suka sha tare, suka fita tare, kuma suka shiga tare. Su ne 
mafi gaskiya da karamcin mutane, wadanda suka fifita son Allah (Mai 
girma da daukaka), da ManzonSa (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi), da addininSa a kan rayukansu, da dukiyoyinsu, da 'ya'yansu. 
Sun ba da rayuwarsu da dukiyarsu da lokacinsu wajen daukaka addinin 
Allah (Madaukaki); suka bar gidajensu da iyalinsu, suka kekketa 
dazuzzuka, suka rarratsa gonaki, suka tsattsallake ramuka, suka 
wurwuce tafkuna, suka hahhaye kwazazzabai, suka kukkutsa gabas da 
yamma, kudu da arewa na duniya, suka Kaurace wa iyalinsu da 
`ya`yansu, domin su kare martabar addini kuma su daga matsayinsa. 
Babu shakka, sahabbai (Allah Ya yarda da su) sun kasance masu 
gaskiya da ikhlasi, da rikon amana da cika alkawari, kuma da KoKarin 
da”awa da isar da sakon Allah. 

Akidar Ahlus-Sunnah game da sahabban Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ta Kunshi: (1) Kudurce cewa 
sahabbai (Allah Ya yarda da su) su ne mafi falalar wannan al'umma 
bayan Annabinta (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi); su ne 
mafi daukakar matsayi da girma a wajen Allah (Madaukaki); kuma su 
ne farkon wadanda aka yi wa alkawarin alhairi a lahira (2) Kudurce 
cewa sahabbai (Allah Ya yarda da su) na da falala mabambanta: a 
jumlace, Abubakar shi ne a gaba, sai Umar, sai Uthman, sai Aliyu 
(Allah Ya yarda da su); kuma ana gabatar da muhajirai, wadanda suka 
yi hijira daga Makka zuwa Madina, a kan ansar, wadanda suka karbi 
bakuncin muhajirai a Madina, daga nan, sai wadanda suka halarci 
yakin Badar da wadanda suka yi mubaya'ar Bar 'atu/ Ridwan, sannan, 
sai wanda duk nassi ya tabbatar da wata falala a kansa (3) Kudurce 
cewa sahabbai adalai ne gaba dayansu, kamar yadda Alkur'ani da 
Sunnah da Ijma’ suka tabbatar (4) kamewa daga saBanin da ya faru a 
tsakaninsu, da fahimtar cewa yakin da suka yi a tsakaninsu bisa ijtihadi 
ne (5) Kudurce cewa haramun ne a zagi sahabbai ko a soki mutuncinsu 
ko a yi ishara zuwa ga abin da zai rage matsayinsu ko ya tauye 
darajarsu da daukakarsu, da Kudurce cewa ba kowa ne ya ke sukar 
sahabbai ko ya aibanta su ko ya zage su ba, face zindiki, munafiki, 
kuma abin tuhuma a cikin Musulunci. 

50 Hakikanin Ahlul Bait (mutanen gidan Manzon Allah — tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) su ne matansa na aure (Allah Ya 
yarda da su). Amma ya yansa, da dangin mahaifinsa, da 'ya yan 

72 


wannan addini, da gwagwarmayarsu, da Karfin imaninsu, 
da kai-kawon da suka yi wajen taimakon addinin Allah, 
na da tasiri sosai wajen samar da matasa masu kishin 
addini, wadanda za su wakilci musulmi a ko'ina, kuma 
su amsa sunan Ahlus-Sunnah tsantsa. 


7. Ciyar da "ya yansu yadda ya kamata, kuma a ciyar da su 
halal, ba haram ba.” Sakacin da wadansu iyaye ke yi 


dangin mahaifinsa sun shiga cikin lafazin. Ke nan, Ahlul Bart na 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) su ne 
wadanda sadaka/zakka ta haramta a gare su; wato: matansa da 
Zurriyarsa da kowane musulmi, namiji da mace, daga tsatson Abdul 
Muddalib, wato, Banu Hashim ibn Abdi Manaf, da kuma 'yantattun 
bayin Banu Hashim wadanda suka musulunta. 

Akidar Ahlus-Sunnah dangane da Ahlul Bait ta Kunshi: (1) Kudurce 

wajibcin son su, da yabo a gare su, da ajiye kowannensu a matsayin da 
ya cancanta, bisa adalci (2) Kudurce fifikon daraja a tsakaninsu, 
gwargwadon yadda nassosi suka tabbatar (3) son Ahlu! Bait 
gwargwadon matsayin kowannensu: Ahlus-Sunnah na son sahabbai 
daga cikin Ahlul Bait saboda imaninsu, da takawarsu, da 
sahabbantakarsu ga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi), da kusancinsu da shi; kuma suna son wadanda ba sahabbai ne 
ba saboda imaninsu, da takawarsu, da kusancinsu ga Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) (4) Kudurce wajibcin 
girmama su, da kiyaye wasiyyar da Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya yi game da mutunta su, da martaba su, 
da kiyaye hakkokinsu, da shigar da su a cikin salati (5) Kudurce cewa 
za a iya samun A//u/ Baita kowane lokaci, matukar an tabbatar da 
haka ta sahihiyar hanya. 
31 Musulunci ya kwadaitar da neman na kai ta hanyar halal domin 
mutum ya dauki nauyin kansa da iyalinsa, da sadar da zumunci, da yin 
sadaka, da kuma taimakon al?”umma. Musulunci ya shar”anta (i) saye da 
sayarwa da duk abin da zai iya taimaka wa kasuwanci (ii) sana”'o'in 
hannu, kamar noma da saka da Kira da jima da gini da sassaka, da 
sauransu (iii) leburanci a Karkashin hukuma ko waninta. 

Kasancewar Allah (Mai girma da daukaka) Ya umurci muminai da 
cin halal kamar yadda ya umurci Manzanni [Mu”uminun, 23:51; 
Bakarah, 2:172], wajibi ne kowane Musulmi ya tabbatar da cewa duk 
hanyar da ya dauka ta neman abin rayuwa bai fada cikin abin da 

73 


dangane da abincin iyalinsu ba shi da gurbi a cikin 
Shari'ar Musulunci. Haka kuma, nuna halin ko in kula da 
wadansu ke yi dangane da irin abin da za su kawo wa 
iyalinsu (na halal ko haram), shi ma akwai hadari sosai. 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: “Ya ishi mutum zunubi (a wajen Allah) ya 
tozartar da wadanda ciyarwarsu ta ke (wajibi ne) a 
kansa.”'”” Haka kuma, Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Duk wata tsoka (a 
jikin mutum) da ta tsiro ta (hanyar cin) haram, wuta ce ta 
fi cancantar ta Kone wurin (a lahira).” A wani lafazin: 
“Duk jikin da ya tsiro ta (hanyar cin) haram, wuta ce ta fi 
dacewa (ta Kona wurin a lahira).”'”* 


8. Yin adalci a tsakanin "ya ya (maza da mata) a wajen 
kyauta. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi) ya ce: "Ku yi adalci a tsakanin "ya yanku 
cikin (abubuwan da za ku ba su na) kyauta, kamar yadda 
ku ke son su yi adalci a tsakaninku (mahaifi da 


Shari'a ta hana ba. Misali, a cikin leburanci, haramun ne Musulmi ya yi 
aiki a wajen da a ke Kera kayan kida ko a ke sarrafa giya da sauran 
abubuwan da ke sanya maye, ko wajen da a ke sana”anta taba sigari; da 
wuraren da aka tanada don zinace-zinace ko kuma wajen da a ke yin 
mu'amala da riba a galibi. A wajen sana”o'in hannu, an haramta sana”ar 
sassaka gumaka; ko daukar hoton abubuwa masu rai, ba tare da larura 
ba; ko taimakawa wajen samar da wuraren da za a yi fasadi da masha'a. 
A Gangaren kasuwanci da saye da sayarwa, Musulunci ya hana duk 
wani kasuwancin da ya Kunshi cutarwa da yaudara (¢ +; +2) da rudi 


ko rashin tabbas mai yawa (4) ko rashin sanin hakikanin ko adadin 
abin da za a kulla ciniki a kansa (4+). Haka kuma, an rahamta hada- 


hadar da ta Kunshi giya da caca da mushe da alade da gunki da kare da 
jini da kyanwa da hoto da kayan kida, saboda haramta aininsu da aka 
yi, kamar yadda aka haramta mu'amalar da ta Kunshi riba. 
132 Ahmad, Muslim da Abu Dawud 
5 Ahmad, Ibn Hibban, ad-Dārimī da al-Baihakī: Sahih [Duba Sahih 
al-Jami’ #4519] 

74 


mahaifiya) cikin biyayya da tausasawa (da za su yi a 
gare ku).”'** Haka kuma, an-Nu'uman ibn Bashir (Allah 
Ya yarda da shi) ya ce: Babana ya tafi da ni wajen 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: Na ba wannan da nawa kyautar wani bawa da 
na ke da shi (kuma ina son ka zama shaida a kan haka). 
Sai Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ce: “Ka yi wa duk “ya yanka irin wannan 
kyautar?” Ya ce: “a'a'. (Sai Annabi) Ya ce: “Ku ji tsoron 
Allah, kuma ku yi adalci a tsakanin “ya yanku.” Sai 
babana ya Kwace kyautar da ya ba ni.” A wata ruwayar, 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: “Wannan bai halatta ba. Kuma ni ba na yin 
shaida sai a kan (al'amari na) gaskiya.”'”* A cikin wata 
ruwayar, ya ce: "Kada ka sanya ni yin shaida a kan 
zalunci. Lallai hakkin “ya yanka ne a kanka ka yi adalci 
a tsakaninsu.” ”' Ibn al-Kayyim ya ce: "Magabata na 
Kwarai (as-Salaf as-Sālih) sun kasance suna son yin 
adalci a tsakanin ya yansu.” ”* 


Idan mutum ya ba dansa/ yarsa kyautar wani abu a 
lokacin da ya/ta ke shi/ita kadai, sannan daga baya, Allah 
Ya ba shi Karuwar haihuwa, ba zai ba 'ya'yan da aka 
haifa daga baya irin wancan abu da ya ba na farko ba, ko 
kuma ya ce zai Kwace abin da ya ba da a can baya. Idan 
yana son ya ba wadannan na yanzu, sai dai ya hada 
“ya yansa gaba dayansu, ya yi masu kyautar. Haka 
kuma, ba dole ne a daidaita su a wajen biyan bukatar 
larura ba. Misali, idan yanayin wani daga cikin "ya yan 
yana bukatar abinci, ko kula da lafiya fiye da sauran, ba 


134 Dabarāni: Sahih [Duba_Sahih al-Jāmi’ #1046] 
55 Bukhari da Muslim 


Muslim 


57 Ahmad: Sahīh 
38 Tuhfah al-Maudūd, shafi na 155 


75 


za a ce dole a daidaita su wajen kashe masu kudi ba. 
Haka kuma, idan bambancin jinsi ya haifar da 
bambancin bukata a tsakaninsu, babu laifi a yi wa wasu 
daga cikinsu dawainiyar da ta zarce ta sauran. Misali, 
dawainiyar "ya ya mata a wajen tufafi da kayan ado ta 
zarce ta maza saboda bambancin yanayinsu. 


Haka nan, ya kamata iyaye su saba wa “ya yansu son 
juna, da fifita juna, a kowane lokaci. Idan aka ba daya 
daga cikinsu kyauta, ko kuma ya samo wani abu a wani 
wuri, iyaye su nuna masa cewa wannan abu nasu ne su 
duka; su umurce shi da ba “yan'uwansa wani abu daga 
ciki. Idan Karami ya ga abin wasa a hannun babba, kuma 
ya nuna yana bukata, iyaye su umurci babban ya ba 
Karamin aro. Lallai ne iyaye su guji nuna wa 'ya'ya 
bambanci saboda yanayin zamantakewarsu da iyayensu 
mata. Yin haka, zai haifar da gaba, da rashin jituwa a 
tsakanin ya yan. 


9. Iyaye su kiyayi yin mummunar addu'a ga "ya ya, domin 
hakan na da hadari babba. A maimakon mummunar 
addu”a, kamata ya yi iyaye su dage wajen yin addu”ar 
alhairi da neman shiriya ga "ya ya. Manzon Allah (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: "Kada ku 
yi mummunar addu' a ga kanku, da 'ya' yanku, da 
dukiyarku; don gudun kada ku dace da lokacin da Allah 
Ya ke amsa addu'a, ya zamanto an amsa maku.”'”” Haka 
kuma, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ce: "Kada ku yi wa kanku addu'a, sai ta 
alhairi, domin mala'iku na fadin “amin” ga abubuwan da 
ku ke fadi...””” 


59 Muslim 
140 Muslim 
76 


Ke nan, addu'ar neman shiriya, da albarka, da dacewa ya 
kamata iyaye su yi wa ya yansu a kowane lokaci, ba wai 
tsinuwa da la'ana, da fadin tir, da Allah wadai ba. 
Kamata ya yi, idan “ya ya sun yi kuskure, ko sun aikata 
wani abu mara kyau, a nuna masu hadarin abin, da 
rashin dacewarsa, sannan, aroki Allah Ya shiryar da su. 
Idan kuwa a ka yi masu tofin Allah tsine, kuma Allah Ya 
amsa wannan addu'a, za su Kara fandarewa ne. Irin 
wannan ne ke faruwa a gidaje da yawa, a wannan lokaci. 
Sanannen abu ne cewa Allah Yana amsa addu'ar iyaye 
(kyakkyawa ko mummuna) ga "ya yansu. Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 
“Addu'o'i guda uku ana amsa su (kai tsaye): addu'ar 
wanda aka zalunta, da addu'ar matafiyi, da addu'ar 
mahaifi (uwa ko uba) ga dansa.” "4! 


Wannan ya sa Annabawa da Manzanni suka rika 
kyakkyawar addu'a ga kansu da “ya yansu, kamar yadda 
Allah (Mai girma da daukaka) Ya ba mu labari a cikin 
Alkur'ani. Misali, Annabi Ibrahim ya ce: “Kuma ka 
nisanta ni, ni da "ya yana daga bauta wa gumaka.””” 
Kuma ya ce: “Ya Ubangijina! Ka sanya ni mai tsayar da 
salla. Kuma daga zuriyyata. Ya Ubangijinmu! Kuma Ka 
karbi addu'ata.”” Haka kuma, Annabi Ibrahim da 
Ismail sun ce: “Ya Ubangijinmu! Ka sanya mu, 
wadanda suka sallama (al'amari) gare Ka, kuma daga 
zuriyyarmu (Ka sanya) alumma mai sallamawa zuwa 
gare Ka ...”!““ Don haka, wajibi ne iyaye su nisanci yin 
mummunar addu'a ga “ya yansu. 


141 Ibn Majah: Hasan 
142 Ibrahim 14:35 
"5 Ibrahim 14:40 
144 Bakarah 2:128 


Kalmar addu”a (ski) ta zo da ma'anoni guda bakwai a cikin 


Alkur'ani: (1) Bauta [Yunus, 10:106]; (2) Neman taimako [Bakarah, 


77 


2:23]; (3) Neman bukata [Ghāfir, 40:60]; (4) Kira [Isrā, 17:52]; (5) 
Yabo (Isra, 17:110]; (6) Magana | Yunus, 10:10]; (7) Tambaya [Bakara, 
2:68]. A shar'ance, addu 'a ibada ce, kuma alama ce ta bauta, wadda 
bawa ke yi domin neman kulawar Allah, da Karin taimakonSa, da jawo 
rahamarSa, da tunkude cuta da azaba, kuma bawa ya ke bayyanar da 
tsananin bukata zuwa ga Allah, da neman taimakonSa saboda gajiyawa, 
da rashin Karfi. 

Addu'a na daya daga cikin mafi girman ibada; kuma tana da alaka 
mai Karfi da tauhidi, da kuma akida, domin tana daga cikin manya- 
manyan hanyoyin inganta imani da habaka shi. Allah (Mai girma da 
daukaka) Ya kira addu”a da suna addini gaba daya [Ghāfir, 40:65; 
Ahmad da Abu Dāwud da Tirmidhi]; kuma ya bayyana cewa yin 
addu'a ga wanin Allah na daga shirka [Jinn, 72:20]. Addu'a ita ce abu 
mafi girma da karamci a wajen Allah [Ahmad da Tirmidhi]; kuma ita 
ce ibada mafi falala [Hākim]. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya yi umurni da yin addu”a, saboda tana amfani ga 
abin da ya sauka da wanda bai sauka ba [Hākim]. Allah Yana fushi da 
duk wanda ya Ki yin addu”a, saboda tunanin ya wadatu ga barin Allah 
[Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah); kuma kin yin addu”a, alama ce ta 
gajiyawa, kasancewar babu mai barin addu”a sai malalaci [Ibn Hibban). 

Addu'a hanya ce ta samun hakuri a cikin tafarkin Allah, da mayar 
da al'amura zuwa gare Shi, da tawakkali, da nisantar kasala da 
gajiyawa. Addu'a ibada ce mai sauki, wadda a ke yinta a cikin dare da 
rana, a kan tudu, a cikin teku, a sama, a halin tafiya da zaman gida, a 
halin wadata da talauci, a halin lafiya da rashin lafiya, a bayyane da 
asirce. Lazimtar addu'a na daga sababin daukewar balai, da 
tunkudewar ta6ewa da rashin arziki; kuma tsari ne da kariya daga 
mahassada da sharrin makiya. Addu'a na daga abubuwan alhairi, 
wadanda ke kai wa ga mamaci; kuma ita ce makamin wanda ke da 
rauni, da kuma wanda aka zalunta. 

Addu”a na da ladubba da sharudda guda ashirin (20): (1) tabbatar da 
cikakken tauhidi da kuma nisantar shirka (2) rokon abin da Shari”a ta 
yarda da shi, da barin yin addu”a a kan abin da Shari'a ba ta yarda da 
shi ba (3) Kudurta cewa Allah ne kadai Ya ke da ikon amsar addu'a, da 
kawo amfani, da tunkude cuta (4) ikhlasi, da koyi da Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), da nisantar bidi'a a cikin 
addu'a (5) fuskantar Allah, da Kankan da kai, tare da bayyanar da 
gajiyawa da kasawa (6) tabbatar da cewa abinci da abin sha da tufafi da 
muhalli duk na halal ne (7) rashin Ketare dokokin Allah ko cudanyar 
zunubi da sa6on Allah, kamar yanke zumunta da saba wa iyaye (8) 

78 


kada a roki wani abu na sabon Allah (9) rashin Kosawa ko tunanin an 
samu jinkiri wajen amsa addu”ar, ballantana ma a kai ga dainawa (10) 
farawa da yabo ga Allah (Mai girma da daukaka) da salati ga Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) (11) sakankancewa 
da Kudurce za a amsa addu'ar, matukar ta cika sharudda (12) yin 
tawassuli da sunayen Allah mafi kyawu da siffofinSa mafi daukaka ko 
tawassuli da kyawawan ayyukan da aka yi saboda Allah ko tawassuli 
da halin da a ke ciki na KasKanci ko talauci ko tsananin bukata (13) 
zaben gajejjerun addu”o'i, wadanda ke da cikakkiyar ma”ana (14) 
kammala addu'ar da wani suna daga cikin ingantatun sunayen Allah, 
wanda ya dace da bukatar da a ke nema wajen Allah (15) daga 
hannuwa a wuraren da suka dace (16) yin alwalla, da kallon alKibla, da 
yin kuka wajen addu”a (17) nacewa da maimaitawa sau uku, da kuma 
rashin yanke Kaunar cewa za a amsa addu'ar (18) asirtawa (19) fadin 
“amin” (20) fara yi wa kai addu'a kafin wani. 

Yana daga ladubban addu'a a yi amfani da duk wani lokaci ko wuri 
ko wani hali, wadanda nassosin Alkur'ani da Sunnah suka tabbatar da 
cewa ana amsa addu'a. Daga cikin lokutan da a ke sa ran amsa addv'a, 
akwai: ranar arfa; da lokacin ayyukan Hajji; da watan Ramadan, 
musamman a cikin goman Karshe; da daren /ar/atu/ Kadr, da ranar 
Juma'a, daga lokacin da liman ya hau kan munbari zuwa lokacin da za 
a kammala salla; da cikin dare, musamman kashi daya bisa ukun 
Karshe; da bayan fitowar alfijir; da bayan sallar la'asar a ranar Juma’ a. 
Daga cikin wuraren da a ke fatan amsa addu'a, akwai: masallaci, 
musamman masallacin haramin makka da madina da masallacin Kudus 
da Kuba; da a/-multazām, da makama Ibrahim; da arfa; da safa da 
marwa; da mash’arul haram. Haka kuma, nassosi sun tabbatar da cewa 
ana sa ran amsa addu'a a wadannan halaye: lokacin haduwa da abokan 
gaba; da lokacin saukan ruwan sama; da lokacin kiran salla; da tsakanin 
kiran salla da ikama; da halin sujuda; da bayan sallar farilla; da lokacin 
da a ke yin azumi; da lokacin buda baki; da lokacin da aka zalunci 
mutum; da addu'ar iyaye ga "ya yansu; da lokacin da aka ji carar 
zakara; da addu”a ga wanda ba ya nan; da addu'ar matafiyi, da wanda 
ke cikin tsanani; da addu'a bayan an kammala alwalla; da addu'a a 
lokacin da za a sha ruwan zamzam. 

An hana yin abubuwa guda goma sha biyu (12) a cikin addu'a: (1) 
nisantar yin addu’a gaba daya (2) yin addu'a a lokacin talauci ko 
tsanani, amma idan wadata ta samu, a watsar da yin addu'a (3) kasala 
da nuna gajiya wajen addu'a (4) yin shisshigi ta fuskar iyakance adadi 
ko wuri ko yanayi ko hali ko siffa, ba tare da ingantaccen nassi ba (5) 

79 


10. Nisantar da 'ya ya daga wuraren da a ke aikata zunubi 
da nau'o'in sabon Allah,” da bidi'a,”” da sauran 


yin mummunar addu'a ga kai ko ga iyali ko ga dukiya (6) addu'ar 
sabon Allah da yanke zumunci (7) Kosawa, da kuma yin gaggawa game 
da addu'a (8) jingina addu”a ko sanya wa addu'a sharadi, kamar a ce: 
“Allah Ka gafarta mani idan Ka so” (9) gaggauto da ukuba a nan 
duniya, kamar a ce: “Ya Allah! Azabar da Ka yi nufin yin mani a 
lahira, Ka yi mani a nan duniya domin in huta” (10) Kuntata addu'a, da 
iyakance ta, ba tare da wani sahihin nassi ba (11) amfani da bayan 
hannuwa wajen rokon Allah (12) canza addu'a mai iyakantaccen lafazi. 

Duba littafin Tashihud Du'a na Bakar Abdullah Abu Zaid, da Ad- 

Du'a wa Manzilatuhu minal Akidati! Islamiyyah na Jilan Al-“Arusi, da 
Shuridul Ibadah wa Mawani'ul Ijabah na Sa'id ibn Wahf Al- 
Kahadani, da Kitabud Du'a na Husain Al-Awāyishah, da Du'a: the 
Weapon of the Believer na Abu Ammar Yasir Kadi, domin samun 
cikakken bayani game da addu'a. 
146 Kalmar zunubi ta zo da sigogi, da kuma ma'anoni masu yawan 
gaske a cikin Alkur'ani. Haka kuma, kalmomin da sigogin sun 
maimaitu a wurare da yawa. Misali, kalmar zanb — sabawa, ta zo sau 
talatin da biyar (35); ma'asiya— tsaurin kai, da fita daga umurnin Allah, 
da Ketare iyakokin bauta, ta zo sau talatin da uku (33); hm — laifi, sau 
arba'in da takwas (48); sayyi 'ah — mummunar aiki, sau dari da sittin da 
biyar (165); Jurra — laifi, sau sittin da daya (61); Khadi 'ah — kuskure ko 
babban zunubi, sau ashirin da biyu (22); Fisk — fita daga hanyar da'a, 
sau hamsin da uku (53); Fasad — fita daga madaidaicin yanayi, da yin 
Barna, sau hamsin (50); Munkar — abin ki, sau goma sha shida (16); 
Fujar — keta suturar kunya da halin girma da addini, sau shida (6); 
Fahishah — mummunar magana da ayyukan da ba su da kyau, sau 
ashirin da hudu (24); Lamam — kusantar zunubi, sau daya (1); da Wizr 
— babban sharri ko aibi, sau ashirin da shida (26). 

Zunubi ya kasu gida biyu: babba da Karami. Babban zunubi shi ne 
duk wani zunubi ko sabon Allah da aka samu nassin da ya nuna 
tsananin haramcinsa da hadarin aikata shi; ko dai ta hanyar bayyana 
la'ana ko fushi a kan wanda ya aikata, ko narkon azaba ko shiga wuta a 
lahira, ko kuma haddi a duniya. Daga cikin manyan zunubai akwai: 
shirka, da sihiri, da kisan kai, da barin salla, da hana zakka, da saba wa 
iyaye, da zina, da luwadi, da cin riba, da shan giya, da cin dukiyar 
maraya, da girman kai, da takama, da giba, da annamimanci, da jiji da 

80 


kai, da shaidar zur, da sata, da rantsuwa a kan Karya, da kazafi, da fashi 
da makami, da hana wa mutane aminci a kan hanya, da kashe rai ba da 
hakkin Shari'ah ba, da yin hukunci da sabanin abin da Allah Ya saukar, 
da rashin damuwa game da barna ko fasikancin da matar aure ke yi, da 
kamanceceniya da maza/mata, da ha'inci, da rashin tsarkaka daga 
fitsari. 

Kananan zunubai su ne wadanda ba su shiga cikin manyan zunubai 
ba. Irin wannan zunubi ya hada da Kin amsa gayyatar walima ba tare da 
uzuri ba, da Kin amsa sallama, da Kin gaishe da wanda ya ce “Alhamdu 
Lillah bayan ya yi atishawa. Kananan zunubai na komawa manya idan 
aka nace ana aikatawa, kuma aka rika yin farin ciki saboda an aikata, 
musamman idan ya zamanto mai aikatawar na daga cikin mutanen da a 
ke koyi da su. 

Ana saba wa Allah, a aikata zunubi ne saboda jahilci ko bin son 
zuciya ko mummunar dabi'a ko rashin imani da lahira. Yawancin 
sa6on Allah na kasancewa ne ta hanyar idanu, da harshe, da hankali, da 
gabub6a. 

Zunubi da sa6on Allah na da shu”umanci mai yawa ga wanda ke 

aikatawa: yana haifar da bakar zuciya, da la'ana daga zukatan 
muminai, da bakin ciki, da hana albarkar ilmi, da hana albarkar arziki, 
da kadaici a cikin zuciya, da Kyama a cikin mutane, da tsanani a cikin 
al'amura, da duhun zuciya, da duhun kabari, da raunin jiki, da rashin 
albarka a cikin rayuwa, da dabaibayin shaidanun aljannu, da KasKanci 
da wulakanci, da Kaskanci a wajen Allah, da lalacewar hankali da 
tunani, da jawo wa zuciya karkata da rashin lafiya da tsatsa da 
bushewa, da rashin samun addu'ar Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) da mala”iku, da kuma gushewar ni'ima. 
Bayan wannan, sa6on Allah na haifar wa al umma yawan cututtuka da 
annoba, da rashin aminci, da Karancin ruwan sama ko kuma ruwa mai 
yawan gaske wanda zai yi masu arna, da bayyanar girgizar Kasa da 
yake-yake, da Kaskanci, da ci baya. 
147 Imam Shādībi ya fassara bidi'a da cewa: “Hanya ce da aka Rago a 
cikin addini, wadda ta yi kama da hanyar Shari'ah, kuma a ke binta bisa 
irin niyyar da a ke bin hanyar Shari'ah”. Wannan fassarar ta samu 
goyon bayan Ibn Rajab, da Ibn Hajar, da Az-Zarkashi, da Al-Haithumī, 
da wadansu malamai masu yawa. A harshen larabci kuwa, bidi'a na 
nufin duk wani abu sabo ko Kagagge. 

A Shar'ance, idan aka ce bidi'a, ana nufin ma'ana ta Shari'a, ba 
ma”ana ta harshe ba, kasancewar Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) ya zo ne don tabbatar da Shari'ah, ba harshen 

81 


larabci ba. Bidi'a a cikin Musulunci haramun ne bisa nassin Alkur'ani 
da Sunnah da Ijma'in sahabbai da Tabi'ai da sauran mutanen kirki. 

Bidi”a na gudana ta hanyoyi guda biyar: (1) akida, kamar Kin yarda 
da kaddara, da bata siffofin Allah ko tawilinsu; (2) zuciya, kamar 
tsoron kabarin wane ko Kaunar samun wani abu daga wani matacce; (3) 
furuci, kamar zikirin bidi'a da “yan darika ke yi, da rokon matacce, da 
neman agaji daga wadanda ke cikin kabari; (4) jiki, kamar durkuso a 
wajen gaisuwa, da sujuda ga wani waliyyi, da yin taron maulidi; (5) 
dukiya, kamar kudin da “yan Shi'ah ke ba limamansu da sunan 
khumusi. 

Bidi'a na faruwa ne a cikin al'umma idan mutane suka jahilci yadda 
za a fahimci addini; ko suka jahilci manufofin Shari'ah; ko suka 
kyautata zato ga mujarradin tunaninsu, suka dogara ga hankali, 
maimakon nassi; ko suka bi son zuciya; ko aka samu wadanda ke yin 
magana a cikin addini ba tare da ilmi ba; ko suka jahilci Sunnah; ko 
suka yi shisshigi da wuce Kaida a cikin addini; ko suka bi 
mutashābihāt. Bidi'a za ta yadu a cikin jama”a idan malamai suka yi 
shiru; ko malamai suka yi aiki da bidi'ar; ko sarakuna suka Karfafa 
mata gwiwa, suka ba ta goyon baya; ko mutane suka yi takalidanci ga 
malamai ko shugabanni, a cikin abubuwan da babu dalili a Shari'ah. 

Bidi”a na da illoli masu yawa ga wanda ke aikatawa: (1) “yan bidi”a 
na zargin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
da yin ha'inci wajen isar da sako, shi ya sa ma su ke aikata abin da 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya Ki 
bayyana wa al'ummarsa a bisa zarginsu; (2) suna cikin bata; (3) sun bar 
hanyar Allah; (4) sun bijiro da kawunansu ga fitinar duniya da lahira; 
(5) sun lalata ayyukansu; (6) sun bi son zuciya; (7) suna kawo rarraba a 
cikin al'umma; (8) suna haifar da mutuwar Sunnar Manzon Allah (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi) a cikin al umma. 

“Yan bidi’a na da siffofi guda goma sha hudu (14): yawan sabani a 
cikin addini; watsi da gaskiya da bin son zuciya; tsarkake wadansu 
mutane, da sunan waliyyai ko malamai, da yin shisshigi da wuce iyaka 
a cikin al'amarin shaihunnai da waliyyai; bin mutashabihat, saba wa 
sahihiyar Sunnah, ta hanyar amfani da mutashabihatul Kur'an, Kiyayya 
da gaba ga masu riko da hadisi; juya wa littafan salaf baya; rashin 
komawa ga fahimtar salaf wajen yin aiki da Alkur'ani da Sunnah; 
aibanta malaman Sunnah da kiransu da munanan suna; juyar da 
gaskiya; alfahari da takama game da yawan mabiya; cudanya gaskiya 
da Karya; gandara Karya wajen Kokarin kare bidi'arsu; neman suna da 
samun yarda a wajen shugabanni da mawadata. 

82 


wuraren da ba su dace ba, musamman, wuraren alfasha, 
da batsa, da munanan maganganu, da kade-kade, da 
raye-raye, da wasannin da ke shagaltarwa, kamar karta, 
ludo, caca, da sunuka. Ibn al-Kayyim ya ce: “Haka nan 


Bayan wannan, “yan bidi'a na da dabi'ar amfani da shubuhohin 
Karya wajen rudar da mabiyansu da sauran jahilai, ta yadda ba za su 
fahimci Sunnah ba. Misali, a Nijeriya, ana cewa, “Ahlus-Sunnah (yan 
Izala/Salafiyya) ba su yin zikiri da salati, kuma ba su son Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi).” Ana fadin irin wannan 
maganar ce, don kada a gane kurakuran da ke cikin wadansu bidi'o'in 
da a ke yi, bisa da'awar son Allah (Madaukaki) da ManzonSa (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi). Manufar ita ce a tsoratar da 
mutane, kuma a nisantar da mabiya daga fahimtar Sunnah, da kuma 
riko da Alkur'ani da Sunnah bisa fahimtar magabata na Kwarai. 
Sanannen abu ne cewa idan aka ce “yan Izala na yin salatin Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) irin wanda ya zo a 
cikin ingantattun hadisai, amma ba su yin sa/atu/ fatihi, wadda aka ce 
Allah (Madaukaki) Ya yi wa Muhammadul Bakari wahayinta, kuma 
wai karanta sa/atu/ fatihi sau daya dai dai ya ke da saukar AlKur”ani sau 
dubu shida, babu wani mai hankali da zai yi Kiyayya da “yan Izala, ko 
kuma ya yarda cewa “yan Izala ba su yin salati. Haka kuma, idan aka ce 
“yan Izala ba su yin zikirin wazifar tijjaniya ko Kadiriyya ko 
nakashabandiyya ko shaziliyya, kuma ba su yin zikirin rawa ko zikirin 
dukan Kirji da kada ganga, amma suna yin duk wani nau'in zikiri da ya 
zo a cikin Alkur'ani ko ingantaccen hadisi, mabiya ba za su Kullaci 
“yan Izala da gaba ba, ko kuma su yarda cewa ba su yin zikiri. Dangane 
da son Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
kuwa, an Ki fitowa balo-6alo a bayyana wa muridai cewa rashin yin 
maulidi ne (wanda aka Kago bayan shekara dari shida da wafatin 
Manzon Allah — tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi —) ya sa 
aka ce “yan Izala ba su son Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi), ba wai domin ba su yin masa biyayya da da”a, ko 
kuma koyi da shi ba. Mene ne dalilin da yasa ake boye wa muridai 
gaskiyar al'amari? 

Wajibi ne iyaye su tabbatar da cewa 'ya'yansu sun bi Sunnah sak, 
kuma su nema wa 'ya'yansu rigakafin bidi'a ta hanyar (1) riko da 
Alkur'ani da Sunnah (2) dabbaka Sunnah a cikin rayuwa gaba daya (3) 
yin da'awah (4) rushe dalilan bidi”a da shubuhohin “yan bidr'a (5) 
wadatuwa da fahimtar magabata na Kwarai. 

83 


ma, wajibi ne a nisantar da yaron da ya fara hankali daga 
wuraren wasanni na barna, da kide-kide, da sauraren 
alfasha da bidi'a da munanan maganganu. Domin kuwa, 
idan ya saba da wadannan abubuwa tun yana yaro, da 
wuya ya barsu bayan ya girma, kuma iyaye za su wahala 
matukar gaske kafin su raba shi da su.”””” 


Daga cikin wuraren da ya kamata a nisantar da "ya ya 
daga gare su, akwai wuraren bikin kirsimati (christmas), 
kasancewar laifi ne yin tarayya ko taimakawa ko ba da 
hadin kai, ta kowace irin hanya, wajen wannan biki. A 
da'awar kirista, bikin kirsimati biki ne na tunawa da 
ranar haihuwar Annabi Isa (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi). Annabi Isa (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi), a irin Karyarsu da kafircinsu, wai dan 
Allah ne, ko kuma ma shi Allah ne. To yanzu Musulmi 
na gaskiya zai yarda "ya yansa su yi murnar zagayowar 
ranar haihuwar Allah ko dan Allah? Sanannen abu ne, 
hatta a wajen kiristoci da yawa, cewa babu wani dalili ko 
bayani sahihi da ya tabbatar da cewa haihuwar Annabi 
Isa (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ta 
kasance ne a wannan rana ta 25 ga Disamba, da a ke yin 
wannan biki. Bai kamata Musulmi ya bar `ya`yansa su 
taya kirista murna, ko su kai yawon ziyara, ko su ba da 
kyauta gare su ko karbar wani abu daga gare su, a 
wannan rana ba. Yin haka, girmamawa ce ga shirkar da 
su ke yi da Allah, kuma taimakawa ce a gare su cikin 
kafircinsu.'”” Ibnul Kayyim ya bayyana cewa yin 
gaisuwar taya kirista murnar kirsimati ya fi tsananin 
muni a wajen Allah fiye da gaisuwar taya murna ga 
wanda ya sha giya ko ya yi kisan kai ko ya yi zina. Ya 
Kara da cewa, ‘wanda duk ya yi gaisuwar taya murna ga 


148 Tuhfah al-Maudid, shafi na 162 
1 Ibn Taimiyyah, Majmū’ al-Fatīwā (Maktabah Ibn Taimiyyah), 
25/332 

84 


mai sabon Allah ko wanda ke aikata bidi'a ko aikin 
kafirci, to, hakika, ya bijiro wa fushin Allah”.'* 


Haka kuma, ya kamata a nisantar da `ya` ya daga dabi'ar 
nan ta bikin murnar zagayowar ranar haihuwa (birthday). 
Wannan biki an samo shi ne daga wadanda ba Musulmi 
ba. Malamai sun yi rubuce-rubuce da dama, kuma sun ba 
da fatawoyi iri-iri dangane da wannan mas'ala. 
Dukkansu sun yi ittifaki a kan rashin dacewar wannan 
biki, musamman da ya ke ya Kunshi rashin fahimtar 
manufar rayuwa a Musulunci, kuma ya Kunshi 
almubazzarancin dukiya, da koyi da dabi'un kafirai, da 
bata lokaci a banza.”' 


Yana daga wuraren da ya kamata a nisantar da `ya`ya 
daga gare su, wuraren da a ke yin bikin maulidi, 
kasancewar maulidin da mutane ke yi a cikin watan 
Rabi'ul Awwal, da sunan tunawa da haihuwar Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), a 
kowace shekara, ba shi da asali a cikin Alkur'ani da 
Sunnah, da ayyukan magabata na Kwarai, kuma da yawa 
daga manyan malamai magabata sun tabbatar da cewa 
bidi'a ce da aka kago a cikin Karni na bakwai, wato 
bayan hijira na da shekara fiye da dari shida.'”” Wannan 


150 Ibnul Kayyim, Ahkamu Ahliz Zimmah, (Darul Hadith, Al-Kāhirah, 
2003), shafi na, 154 

151 Umm Muhammad, The Observance of Mawlid an-Nabawi and other 
Birthdays, (Abul-Kasim Publishing House, Jeddah, Saudi Arabia, 
1994), shafi na 41-50 

152 Akwai bidi'o'i dabam daban wadanda a ke yi a cikin shekara. Mafi 
shahara daga cikinsu su ne: 

Al-Muharram: (1) bidiar bakin ciki, da marin fuska, da kekketa 
tufafi, da zagin sahabbai (Allah Ya yarda da su) da yin Kazafi ga A’isha 
(Allah Ya yarda da ita), da ihu da kururuwar da zindikai, makiya 
addinin Musulunci ke yi, a ranar Ashura (goma ga watan Muharram), 
da sunan tunawa da ranar karbala, wato, ranar da Sayyidina Husain ibn 

85 


ya sa ba a samu bayani a kan falalar maulidi ko 


Abi Dalib (Allah Ya yarda da shi) ya yi shahada; (2) bidi'ar cika-ciki 
da makiyan Ahlul Bait suka kago don Kalubalantar zindikan da ke yin 
bakin ciki, kuma wadansu jahilai da masu Karancin fahimtar addini 
suka Kakaba wa kawunansu; (3) bidi'ar taron murnar shiga sabuwar 
shekarar Musulunci. 

Safar: bidi'ar canfi, da kuma da'awar cewa akwai ranakun da ba a 
yin tafiya ko daurin aure ko aikata wadansu abubuwa a cikinsu. 

Rabi'ul Awwal: bidi'ar maulidi, da sunan tunawa da ranar da aka 
haifi Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi). Al- 
Fakihani, da Ibnul Haj, da Ash-Shadibi, da Ibn Taimiyyah, da Ibn 
Kathir, da As-Sakkhawi, da Ibn Hajar, da Ibnul Haffar, da An- 
Nafarāwi, da As-Sawi, sun tabbatar da cewa taron maulidi bidi'a ne. 

Rajab: bidi'ar kebe watan Rajab da yin azumi ko tsayuwar dare, don 
neman samun lada da falala na musamman. Ibn Dihyah, a cikin littafin 
Ada 'u ma wajab min Bayani wad'il Waddā īn fi Rajab, da Ibn Hajar, a 
cikin Tabyinul ‘Ajab bima warad fi Fadli Rajab, sun tabbatar da cewa 
duk hadisan da aka ruwaito dangane da falalar yin azumi ko Kiyamul 
laili a cikin watan Rajab masu tsananin rauni ne, ko kuma hadisan 
Karya. Haka kuma, Al-Harwi, da Ibn Kathir, da Al-Fairūza Abadi, duk 
sun tabbatar da rashin ingancin hadisan. Wannan ya sa, Umar ibnul 
Khaddab (Allah Ya yarda da shi) ya kasance yana bugun wadanda ke 
yin azumin watan Rajab da Kwarangamar da ke hannunsa, kuma Ibn 
Umar da Ibn Abbas (Allah Ya yarda da su) sun kasance suna hana 
mutane yin wannan azumi, saboda mutanen jahiliyya ne suka kasance 
suna yin azumin. 

Sha 'abān: bidi' ar raya daren sha biyar ga wannan wata. 

Ramadan: bidi'ar yin sallar tarawihi bayan sallar magriba, maimakon 
bayan sallar isha”, da “yan Shi'a ke yi, don ganin sun saba wa sauran 
musulmi na duniya. 

Shawwal: bidi'ar canfi game da yin aure. 

Dhul Hijjah: bidi'ar Yaumu Ghadir Khum (ranar sha takwas ga 
wata) da “yan Shi'a ke yi, bisa da’awar cewa a wannan rana ce Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ayyana Aliyyu 
ibn Abi Dalib (Allah Ya yarda da shi) a matsayin wanda zai zamanto 
halifar musulmi, bayan shi. Duk da cewa wannan magana karya ce 
tsagwaro, amma yan Shi'a na amfani da ita wajen kafirta Abubakar da 
Umar da Uthman da A'isha da sauran sahabbai (Allah Ya yarda da su), 
saboda wai sun ci amanar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi), suka ba Abubakar halifanci, maimakon Aliyyu. 

86 


shar'ancinsa a cikin AlKur'ani ko wani littafi daga cikin 
littafan hadisi da fikihu, wadanda musulmi ke karantawa 
a duniya ba. Maimakon haka, an samu manyan malamai, 
musamman “yan mazhabar malikiyya, tun fiye da 
shekara dari bakwai, sun Kyamaci bidi'ar maulidi, kuma 
sun tabbatar da cewa taron maulidi ba shi da asali a cikin 
Alkur'ani da Hadisi da maganganun magabata na 
Kwarai. Daga cikin manyan malaman da suka soki 
bidi'ar maulidi tun tali-tali, akwai: Tajuddin Umar ibn 
Aliyyu Al-Lakhami Al-Fakihani Al-Māliki,”* da Abu 
Ishak Ash-Shādībi Al-Maliki,”” da Ibnul Haj Al- 
Maliki,” da Abu “Amr ibn Al-Ala,'”” da Abu Abdillah 
Muhammad Al-Mihdar,'”” da Abu Zur'ah Al-Iraki,'”* da 
Zahīruddīn Ja'afar At-Tazamnati,'” da Abu Abdillah Al- 
Haffār Al-Māliki,'® da Abud Dayyib Muhammad 
Shamsulhak Al-Azim Abadi,'” da Bashīruddīn Al- 


55 A cikin littafinsa Al-Maurid fi Amalil Maulid, ya bayyana cewa 
maulidi bidi'a ce wadda “yan zaman kashe wando suka Kago, kuma 
sha'awar rai ce wadda masu son cin na banza ke ba muhimmanci. Ya 
mutu a shekara ta 734 AH. 
154 A cikin littafin Al-Pitisam da Fata wal Imāmish Sha dibi, shafi na 
203-204, ya tabbatar da bidi'ancin taron maulidi. Ya rasu a shekarar 
Hijira 790 
55 A cikin littafin Al-Madkhal, 2/2-10. Ya rasu a shekarar 732 AH 
56 Jalaluddin As-Suyudi ya nakalo maganarsa a cikin littafin A/-Hāwi 
lil Fata wa, 1/190 
57 A cikin littafin Al-Mi'iyarul Mu 'urib,7”/ 99-101 
155 A cikin littafin Tanshi fil Aazān 
19 Duba A/-Mi'iyārul Mu 'urib, 7/99 
100 Duba A/-Mi'iyārul Mu 'urib, 7/99 
101 Duba littafin Ar-Raddu/ Kawiy alar Rufā 'i wal Majhūl wabni Alawi 
wa Bayānu Akhdā 'ihim fil Maulidin Nabawi na Hamud ibn Abdillah 
At-Tuwaijiri, shafi na 235 

87 


Kaniji,”” da Abdussalām Khidir Ash-Shukairi,”” da 
Muhammad Ulaish Al-Maliki,'”” da Rashid Rida. 


Abin mamaki, duk wadannan malamai babu dan izala ko 
bawahabiye, ballantana wadanda ke kokarin kare bidi'ar 
maulidi su ce makiyan Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ne suka nuna rashin asalin 
bidi’ar maulidi a cikin Musulunci. Hasali ma, malamai 
irinsu Ibnul Haj da Ulaish da Al-Haffār masu bin hanyar 
sufaye ne. ** 


Haka kuma, lallai ne iyaye su nisantar da "ya yansu daga 
wuraren da a ke kada mandiri ko a ke yin rawa da bugun 
Kirji da haniniya da hargowa a wajen zikiri, kasancewar 
wadannan abubuwa ba su da asali cikin addinin Allah. 
Babu shakka, yin haniniya da ihu, da shessheka, da 
kyakkyarma murya, da yin tafi da rawa a yayin da a ke 
zikiri, ba shi daga cikin karantarwar Musulunci. Wajibi 
ne a kan iyaye su tabbatar cewa "ya yansu ba su je kallon 
irin wadannan ayyukan bidi'a ba, wadanda mutane ke yi, 
wai da sunan addini. 


12 Duba littafin Ar-Raddu/ Kawiy alar Rufā 'i wal Majhūl wabni Alawi 

wa Bayānu Akhdā 'ihim fil Maulidin Nabawi na Hamud ibn Abdillah 

At-Tuwaijiri, shafi na 235 

16 Karanta littafinsa As-Sunan wal Mubtadi'āt 

1% A cikin littafin Fat-hu/ Aliyyil Maliki 

165 A wurare da dama cikin A/-Manār, 9/96; 2/74-76; 17/111; 29/664- 

668 

16 Duba littafina Nau'o'in Ibada a cikin Watannin Musulunci da 

Bidi'o'in da a ke yi a kowane Wata. Allah Ya ba ni ikon kammala shi, 

da kuma fitar da shi ga jama'a. 

107 Babu wani malami daga cikin malaman Sunnah, tun daga zamanin 

sahabban Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 

zuwa yau, da ke ganin halaccin irin wannan mummunan aiki da `yan 

bidi’a ke yi, da sunan bautar Allah. Hasali ma, Imam Ad-Durdushi Al- 

Maliki, wanda ya rasu a shekarar hijira 520, a cikin littafinsa A/- 

Hawadith wal Bida'u, na ganin cewa zindikai, mutanen As-Samiri, 
88 


wadanda suka yi wa Annabi Musa (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) tawaye, su ne suka fara yin bauta ta hanyar kewaye dan 
maraki, suna rawa, suna tafi, suna layi, da sauransu. Wannan ya sa Al- 
Kurdubi, a cikin A/-Jāmi'u li Ahkamil Kur ān, da Ibnul Jauzi, a cikin 
Talbīs Iblis, da Ash-Shadibi, a cikin A/- Y'itisām, da Ibnus Salah, a 
cikin A/-Fatawa, da Ibn Taimiyyah, a cikin Majmi ul Fatawa da 
Mas'alatus Sama”, da Ibnul Kayyim, a cikin Ighathatul Lahian da 
Madarijus Salikin, da Ibnul Haj, a cikin A/-Madkhal, da As-Sayyid 
Mahmud Al-Alūsī, a cikin Ruhu/ Ma ani, da Ibn Hajar Al-Haithumi, a 
cikin Kaffur-Ra'a' “Anistima 1” Ālātis Sama” suka nuna bidi ancin yin 
rawa ko layi ko rausaya ko tafi ko kida ko ihu da haniniya wajen zikiri. 
Da yawa daga malamai sun danganta yin tsuwwa da tafi wajen zikiri 
ga mutanen jahiliyya, kuma suka danganta rangwada da jan sauti a 
wajen zikiri ga kirista [duba tafsirin Al-Alūsī, Ruhul Ma'ani, a 
Karkashin fadin Allah * bae, K VI ae DL WL; da littafin 
Risālatus Sama” na Ibn Taimiyyah]; suka bayyana cewa yin tafi wajen 
zikiri, kamanceceniya ce da mata, domin kuwa, mata ne kawai ke yin 
tafi idan larura ta auku a cikin salla [duba 7a/bīs Ibis na Ibnul Jauzi, a 
Karkashin bae; K Yt ae de OS Las; da Kaffūr-Ra a” "Anistimā 1” 
Aalātis Sama "na Ibn Hajar Al-Haithumī]; suka bayyana cewa yin rawa 
da rausaya ko layi da mommotsa jiki da sunan bauta a lokacin zikiri, 
barna ce babba [duba Kaffur-Ra a” "Anistimā li” Aalātis Sama” na Ibn 
Hajar Al-Haithumī]; Izz ibn Abdis-Salām ya ce wanda ke yin tafi da 
rawa a lokacin zikiri “dan daudu” ne, kuma babu wanda ke yin haka, sai 
wawa ko jahili [duba Kaffūr-Ra a” “Anistima '1” Aalātis Sama” na Ibn 
Hajar Al-Haithumīļ; Az-Zamakhshari ya ce, a addinance, layi da 
rausayawa, addinin yahudawa ne wajen karanta littafin At-Taurah 
[duba tafsirin A/-Kash-Shāf, a Karkashin fadin Allah “alis gp JE Las 5); 


maš, b, E |; Ad-Durdūshi ya ce, asalin rawa da layi ko tafi ko 


rausaya wajen ibada, addinin kafirai ne wadanda suka yi bautar dan 
maraki, kuma hanya ce ta sufaye wajen zikiri, kuma hakan ya Kunshi 
zaman kashe wando da jahilci da bata [duba Al-Jami' Ii Ahkamil 
Kurāān na Al-Kurdubī, a Karkashin fadin Allah “Jo dl Sme pir 


ss + dy „Si a cikin suratu Daha, 20:88; da A/-Madkhal na 


mo; 


Ibnul Haj, juz'i na biyu; da Kaffur-Ra'a' 'Anistima i” Aalātis Sama "na 
Ibn Hajar Al-Haithumīļ; Ash-Shādībī ya bayyana cewa rawa da 
rausayawa ko layi, da sufaye ke yi a wajen zikiri, bidi'a ce da ta saba 
wa hanyar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
da sahabbai (Allah Ya yarda da su) da tabi'ai (Allah Ya jikansu) da 

89 


11.Iyaye su rika nema wa “yaya tsari da kariya tare da 
nisantar da su daga duk wani abu mai cutarwa, kamar 
shaidanun aljannu da mutane. Hakan zai samu ne ta 
hanyar yin masu rigakafi irin na Musulunci da ya Kunshi 
addu'o'i, da nisantar wadansu abubuwa ko aikata 
wadansu abubuwa.'”” Manzon Allah (tsira da amincin 


sauran magabata na Kwarai [duba littafin A/-/'ztisām|; Abud-Dayyib 
Ad-Dabarī ya ce, wadanda ke yin kida wajen zikiri sun saba wa 
jama'ar musulmi, domin sun mai da waka a matsayin addini da da'a, 
kuma suna ganin dacewar bayyana wannan abu a cikin masallaci da 
wuraren Kaburbura [duba Risā/atud Dabarī]; Ibn Salah ya ce wadanda 
ke yin zikiri da kida sun yi wa Allah (Madaukaki) Karya, kuma sun 
saba wa ijma”in musulmi [duba Fata wa Ibn Salah). 

168 Kashi na 13 (4) na dokar hakkokin yara, Child's Right Act, wadda 
tsohon shugaban Kasar Nijeriya, Obasanjo ya rattaba wa hannu a ranar 
31 ga watan Yuli, 2003, ya wajabta wa iyayen kowane yaron da bai kai 
shekara biyu ba, cewa su tabbatar an yi masa allurar rigakafi. Idan ba 
haka ba, akwai tara ta kudi da za a yi masu, wadda ba ta wuce N5000 
ba, a karo na farko. A karo na biyu, za a iya yanke masu hukuncin 
daurin da bai wuce wata daya ba, sannan, a tursasa su yin rigakafin. 

Wannan sashi na dokar yara, na Kokarin kore dukkan dari-darin da 
musulmi ke yi game da allurar rigakafin da a ke yi wa yara, musamman 
rigakafin cutar shan inna (po/ro). Binciken da aka gudanar a kan 
maganin rigakafin shan inna da a ke diga wa yara a wannan Kasa, wato, 
Oral Polio Vaccination (OPV), ya nuna cewa, an gurbata maganin 
rigakafin da Kwayoyin hana daukar ciki, da wadanda ke kashe 
Kwayayen halitta. Wannan ta addanci na daga cikin shirin kisan Kare 
dangi da Kasashen yammacin Turai suka dade suna shiryawa a kan 
musulmin Nijeriya. Da yawa daga manyan likitoci, da Kwararru a 
harkar harhada magunguna, da masana tattalin arziki da gudanarwar 
mulki da siyasa, na Kasashen duniya, sun tabbatar da makircin da 
Kasashen yammacin duniya ke Kullawa ga Kasashen da ke tasowa, 
musamman Nijeriya. 

Wadanda ba su fahimci siyasar da ke cikin rigakafin po/ro ba, gani 
suke, neman tayar da zaune tsaye a ke yi, duk lokacin da aka soki tsarin 
rigakafi. Haka kuma, wasu daga cikin malamai, sukan yi Kokarin 
danganta jahilci ko tsattsaurar ra”'ayi ga wadanda ke Korafi a kan 

90 


maganin rigakafin polio, duk da cewa malaman ne ba su fahimci 
al?amarin ba yadda ya dace. 

Sanannen abu ne cewa, babu wanda ke jayayya game da halaccin 
yin rigakafi a Musulunci, ta hanyar karanta addu'o'i, ko yin Zikirori, ko 
cin dabinon ajwah, ko kuma daukar wadansu matakan da Shari'ah ta 
yarda da su don tsare kai, da kuma samun kariya daga cututtuka. Kace- 
nace a tsakanin mutanen Nijeriya ya auku ne a dalilin matsaloli da 
illolin da aka gano game da maganin rigakafin. Matsaloli da illolin da 
ke tattare da maganin rigakafin sun dace da makircin Kasar Amurka da 
“yan kanzaginta, da kuma mummunar kaidinsu ga Musulunci da 
musulmi, da sauran bakar fata, ko da ba musulmi ba ne. 

Tun da aka fara kace-nace dangane da rigakafin polio, akwai wanda 
ya tabbatar da rashin sahihancin sakamakon binciken da aka gudanar a 
wannan Kasa, wanda ya tabbatar da cewa akwai illoli a cikin maganin? 
Ina sakamakon binciken da Farfesa Haruna Kaita ya gudanar? Ina 
sakamakon binciken da Jama atu Nasrī/ Islam ta sa aka gudanar? Ina 
sakamakon binciken da ma'aikatar lafiya ta tarayya tare da hadin 
gwiwar hukumar NAFDAC ta gudanar? Sakamakon binciken da 
wadannan bangarori guda uku suka gudanar, ya tabbatar da cewa, an 
gurbata maganin rigakafin po/ro da a ke diga wa yara, kuma an shigar 
da wadansu abubuwa masu hadarin gaske a cikinsa. Mene ne ya hana a 
bayyana sakamakon binciken ga `yan Nijeriya? Me ya sa a ke ci gaba 
da amfani da shi, duk da cewa an hana diga wa `ya yan Amurkawa, a 
jihar Lagos? Kuma ko da ya ke daga baya, hukumar Nijeriya ta yi 
da'awar magance matsalar gur6acewar maganin, har ma aka tursasa wa 
jihohin Kano da Zamfara amfani da shi, wane tabbaci Musulmin 
Nijeriya ke da shi game da sahihancin sabon maganin rigakafin? Idan 
da gaske ne, mene ne ya hana a nemi su Farfesa Haruna Kaita domin a 
sake yin gwaji a kan sabon maganin? Wannan kawai ya isa ya haifar 
wa mafi yawan Musulmin Nijeriya dari-dari game da ingancin 
rigakafin polio. 

Ban da wannan, mene ne yasa Kasar Amurka ta yi barazanar kakaba 
takunkumi a kan Nijeriya idan ba a yi rigakafi a jihohin Zamfara da 
Kano ba, alhali cibiyar hana yaduwar cututtuka ta Amurka (Centre for 
Disease Control, ta ba da shawarar dakatar da diga maganin rigakafin 
polio ga `ya`yan Amurkawa, a ranar | ga watan Janairu, 2000, saboda 
an gano cewa maganin na haddasa cutar shan inna? Mene ne dalilin 
tursasa Kasar Saudi Arabia ta yi barazanar hana musulmin Nijeriya 
zuwa aikin Hajji, idan ba a yi po/ro ba, tare da cewa, cutar, ba ta kama 
manya, sai dai Kananan yara? 

91 


Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Idan dare ya yi (wato 
rana ta fada) ku tsare “ya yanku (kada ku barsu su fita 
gida), domin a wannan lokaci shaidanu (daga cikin 


Ina hikimar kururuta al”amarin rigakafin po/ro, da Kungiyar lafiya ta 
duniya ( World Health Organisation) ke yi, duk da cewa, a jerin gwanon 
cututtuka masu saurin kisa, polio ba shi daga cikin cututtuka guda 
goma, mafi hadari; amma a daya bangaren, Kungiyar, ba ta kuzuzuta 
cutar kyanda (measles), da zazzabin cizon sauro (malaria) ko zazzabi 
mai sanya tsananin zafin jiki (typhoid), duk da cewa sun addabi “yan 
Nijeriya, kuma suna sanadiyyar mutuwar dubban mutane, a kowace 
shekara? Wace hobbasa Kungiyar lafiya ta duniya ke yi, wajen kawar 
da wadannan cututtukan da ke sahun farko a jerin cututtuka masu kisa? 
Ashe ba a wannan Kasar ba ce, jaridar Daily Trust, ta ranar 7 ga 
Oktoba, 2003, ta bayyana cewa, kusan kashi arba’in bisa dari (40%) na 
daruruwan miliyoyin “yan Afrikan da ke fama da matsalar zazzabin 
cizon sauro, “yan Nijeriya ne? Mene ne gwabnatin Nijeriya, da 
hukumomin Kasashen Ketare, da Kungiyoyin ba da agaji suka yi, a kan 
wannan? A yayin da a ke diga maganin rigakafin cutar polio kyauta, 
duk da yawan kudin da a ke kashewa, da kyar “yan Nijeriya ke iya 
sayen maganin zazzabin cizon sauro, da maganin cutar Kyanda! Abin 
tambaya a nan shi ne: mene ne yasa gwabnati ke kashe wa kowane 
yaron da aka diga wa maganin rigakafin po/ro fiye da N300, amma ba 
ta iya samar da maganin zazzabin cizon sauro da maganin cutar kyanda 
kyauta duk da cewa kudin da a ke bukata don yin hakan bai taka kara 
ya karya ba? Haka kuma, mene ne yasa a ke bi gida-gida domin yin 
rigakafin cutar polio har sau hudu a shekara, ba tare da la'akari da 
yaran da aka yi masu rigakafin, da wadanda ba a yi wa ba? Sau nawa 
ya kamata a yi wa yaro rigakafin cutar shan inna a rayuwarsa? Sau 
nawa ya kamata a yi wa yaro rigakafin polio a kowace shekara? Daga 
shekara nawa ne ya kamata a daina yi wa yara allurar rigakafin polio? 

Bayan wannan, ashe, ba Kungiyar lafiya ta duniya ba ce, tare da 
taimakon gwabnatin Amurka, ta sa aka Kago Kwayoyin cutar sida 
(HIV/AIDS), aka zuba Kwayoyin a cikin maganin allurar rigakafin 
ciwon agana, aka kai wa mutanen Kasar Zaire, Zambia, Tanzania, 
Uganda, Malawi, Rwanda, Brundi, Brazil, da Haiti ba, kamar yadda 
jaridar The London Times, ta Kasar Ingila, ta bayyana, a ranar Litinin, 
11 ga Mayu, 1987, kuma Dr. William Doglas, wani kwararren likita, a 
Amurka, ya tabbatar da hakan, a cikin mujallar Amurka, mai suna 
Health Consciousness, ta watan Disamba, 1987? [Duba littafina 
Ni imar Haihuwa da Hakkokin 'Ya'ya a Musulunci don Karin bayani] 

92 


aljannu) ke warwatsuwa (don zuwa yawo). Idan aka 
samu wani lokaci (bayan faduwar rana), to ku sake 
su...””” A wata ruwayar, Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Kada ku saki 
dabbobinku da 'ya'yanku (Kanana) idan rana ta fadi, har 
sai duhu ya shiga; domin shaidanu na yawo daga wannan 
lokaci zuwa lokacin da duhu zai fara shiga.”””” Haka 
kuma, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya kasance yana yi wa al-Hasan da al-Husain 
addu'ar neman tsari, da kiyayewar Allah a gare su. 
Kuma ya kan ce, Kakanku (Annabi Ibrāhīm) ya kasance 
yana nema wa Isma'il da Ishak tsari da irin wannan 
addu'ar da nake muku: 
2S oe JS oag aling olei JS a WA AWIS WS deh 

[Ina neman muku tsari da kalmomin Allah cikakku daga 
dukkan shaidan da wata dabba (ko Kwaro) mai dafi, da 
kuma dukkan wani mai kambin baka, mai cutarwa)'”'. 


Haka kuma, yana da matukar muhimmanci, iyaye su 
koya wa ya yansu nau'o'in zikirin da a ke yi domin 
samun kariyar Allah (Mai tsarki da daukaka) daga 
dukkan wani abu mai cutarwa, musamman bayan sallar 
asuba da magriba, da lokacin barci, da lokacin fita gida, 
da lokacin shiga bayi. ” 


1® Bukhari da Muslim 
170 Muslim 
17! Bukhari 
172 Zikiri shi ne abin da ke gudana a kan harshe da zuciya, wanda ya 
Kunshi tasbihi da hailala da tahmidi, da yabo ga Allah (Madaukaki), da 
karanta Alkur'ani, da yin addv’a, da zartar da umurnin Allah, da tunani 
a cikin ni'imominSa da halittarSa. Zikirin Allah igiya ce mai Karfi, 
wadda ke kulla kyakkyawar alaka a tsakanin bawa da Mahaliccinsa, 
kuma ta ke sanya bawan Allah ya rayu a cikin kulawa da kariyar Allah, 
ta yadda Allah zai tsai da shi a kan alhairi, kuma Ya tabbatar da shi a 
kan hanya madaidaiciya. 

93 


Zikiri shi ne abin da ke yaye wa zukata bakkan ciki, kuma ya goge 
zukata fyas. Zikiri shi ne budaddiyar Kofar Allah (Madaukaki) mafi 
girma, wadda ke tsakanin Allah (Madaukaki) da bawanSa, matukar dai 
bawa bai gafala ko ya rafkana ga barinta ba. Zikiri shi ne ruhin ayyuka; 
idan bawa ya bar zikiri, zai zamanto kamar jiki ne da ba shi da ruhi. 
Wannan yasa Allah (Madaukaki) Ya umurci musulmi da su kasance 
daga cikin wadanda ke yin zikirin Allah a cikin dare da rana, a zaune 
da tsaye da kwance, a asirce da bayyane, a halin zaman gida da tafiya, a 
ruwa ko a tudu, a halin rashin lafiya da lokacin Koshin lafiya. 

Ibnul Kayyim ya bayyana fa'idodi da falalar zikiri har guda dari 
(100) a cikin littafinsa Al-Wabilus Sayyib, (Al-Maktabuth-Thakafi, Al- 
Kahirah, 2003), shafi na 41-93. Daga cikin falalar zikiri, akwai: (1) 
zuciya na samun babban rabo da natsuwa a cikin duniya da lahira (2) 
zikiri na daga mafificin da'a, kuma yana daga mafi girman ayyukan 
samun kusanci zuwa ga Allah (3) wadanda ke yin zikiri, su ne ke 
amfana da ayoyin Allah, kuma su ne masu hankali da tunani (4) zikirin 
Allah shi ne katangar Karfe da bawa ke tsare kansa da ita daga shaidan 
(5) zikiri na daga dalilan samun daukaka a duniya da lahira (6) zikiri na 
daga dalilan da ke jawo arziki a duniya da lahira ga daidaikun mutane, 
da kuma alumma baki daya (7) wanda ke yin zikiri, Allah Yana 
ambatonsa a cikin mala’iku (8) dawwama a kan zikiri na wajabta wa 
bawa samun aminci daga mantawa da Allah (9) yana kawo wa bawa 
kiyayewa da kulawar Allah (10) zikiri alama ce ta kubutar bawa daga 
munafinci (11) zikiri yana yardar da Allah (12) yana gusar da bakin 
ciki da damuwa da bacin rai daga zuciya (13) yana jawo wa zuciya 
farin ciki da walwala da nishadi da jin dadi (14) yana Karfafa zuciya da 
gangar jiki (15) yana haskaka zuciya da fuska (16) yana jawo wa mai 
yinsa kwarjini da girma (17) yana gadar wa bawa da soyayyar Allah 
(18) yana kankare zunubi, ya saryar da laifi (19) yana gadar da lada mai 
yawa (20) yana gusar da kadaici (21) yana tserar da mutum daga azabar 
Allah (22) dalili ne na saukar natsuwa da lullubewar rahama da samun 
kariya (23) yana shagaltar da harshe daga barin giba da gulma da Karya 
da alfasha da tsogararo (24) yana daga mafi saukin ibada (25) yana 
daga cikin ibada mafi falala (26) wuraren da a ke yin zikiri, wurare ne 
da mala'iku ke zuwa (27) yana saukake abu mai wahala kuma ya 
kawar da tsoro (28) yana maye gurbin tadawwu'in da ba a samu damar 
yi ba (29) yana daga cikin nau'o'in ibada mafi karamci a wajen Allah 
(30) yana gadar wa bawa dabi'ar mai da al’amura zuwa ga Allah. 

Zikiri na da nav’o’i dabam daban. Nau'o'in zikiri sun hada da: (1) 
karatun Alkur'ani (2) zikirin da a ke yi da harshe, kamar tasbih ( oi 


94 


1), tallī 1 (S, 4N), tahmid (4 <), takbir (Si 5), bawkala (Y1 353 JPN 
šu), da istirjā (>, + Ul, šu), da sauran nau”o'in zikirin da suka 
tabbata a ckin Alkur'ani da Sunnah sahihiya (3) addu'a (4) istigfari (5) 
tunani a cikin halittun Allah (6) ayyukan da'a, kamar salla da azumi da 
sadaka da ziyara da neman ilmi. 

Zikiri na da lokuta iri biyu: sakakken lokaci (ik) da iyakantaccen 


lokaci (+). Duk wani zikirin da ba a iyakance masa lokaci ko wuri ko 


adadi ko siffa ba, a cikin Alkur'ani da Sunnah, za a iya yinsa a ko'ina, 
kuma a kowane lokaci ko yanayi ko siffa, in ban da abin da nassi sahihi 
ya hana. Zikirin da aka Kayyade shi da wani lokaci ko hali ko wuri ya 
hada da: zikirin safe (daga fitar alfijir zuwa kafin rana ta fito) da 
yamma (bayan la'asar zuwa faduwar rana), da lokacin barci, da bayan 
farkawa daga barci, da shiga gida ko fita, da shiga masallaci ko fita, da 
shiga ban daki ko fitowa daga ban daki, da lokacin rashin lafiya, da 
lokacin bakin ciki ko damuwa, da lokacin aukuwar musiba, da halin 
tafiya, da lokacin saukar ruwan sama, da bayan sallar farilla, da bayan 
kammala alwalla. 

Akwai kurakurai da dama da aka shigar cikin zikiri. Daga cikin 
kurakuran akwai: (1) Kayyade sakakken zikiri da wata siffa ko adadi ko 
yanayi ko lokaci ko wuri, ko kuma rashin iyakance zikirin da nassi ya 
Kayyade (2) zikiri a cikin jam'i, alhali kuwa ba shi daga cikin Sunnah, 
kamar yadda Ibn Abi Shaibah ya ruwaito daga Umar ibnul Khaddāb, 
kuma Ad-Dārimi ya ruwaito daga Ibn Mas'ud (Allah Ya yarda da su) 
cewa sun yi tsananin inkari ga wadanda ke yin zikiri cikin jam'i (3) yin 
kida da rawa da tafi da rausayawa ko layi wajen zikiri, kasancewar 
manyan malamai irin su Ad-Durdūshi a cikin A/-Hawādith wal Bida’, 
da Al-Kurdubī, a cikin A/-Jāmi'u li Ahkāmil Kur'an, da Ibnul Jauzi, a 
cikin 7Ta/bīs Iblis, da Ash-Shādībī, a cikin A/- T'itisāmm, da Ibnus Salah, 
a cikin A/-Fatāwā, da Ibn Taimiyyah, a cikin Maymū ul Fatawa da 
Mas'alatus Sama”, da Ibnul Kayyim, a cikin Ighathatul Lahtān da 
Madārijus Salikin, da Ibnul Haj, a cikin A/-Madkhal, da As-Sayyid 
Mahmud Al-Alusi, a cikin Rūfu/ Ma ani, da Ibn Hajar Al-Haithumī, a 
cikin Kaffur-Ra'a' 'Anistima 1” Aalātis Sama” sun nuna haramcin yin 
haka (4) daga murya fiye da bukata, in ban da wajen kiran salla da 
ikama, da kabbarorin liman a cikin salla, da fadin “amin a Karshe 
fatiha ko a wajen addu”a, da fadin “sami allahu liman hamidah ko 
“rabbana walakal hamd, da karatun sallar da a ke bayyanawa, da 
kabbarorin isarwa ga mamu idan akwai bukata, da sallamewa daga 
salla, da yin sallama ko amsa sallama ga musulmi, da fadin “Alhamdu 

95 


Ke nan, wajibi ne iyaye su kula da `ya`yansu, kuma su 
tsare su daga dukkan abubuwa masu cutarwa ko 
firgitarwa, ta hanyar yin masu addu'a, da hana su zuwa 
wuraren hadari. Ibn al-Kayyim ya ce: “Ya kamata a 
nisantar da yaro daga dukkan wani sauti ko wani abin 
kallo mai firgitarwa da tsoratarwa, domin (rashin yin) 
hakan na iya cutar da Kwakwalwarsa tun yana 
Rarami.”!” Amma abin mamaki shi ne, wadansu iyayen, 
tsoratar da ya yansu su ke yi ta hanyar kiran sunan dodo 
ko kyanwa (mage) ko kura ko kare ko bera ko wani sauti 
mai firgitarwa da tsoratarwa, a duk lokacin da su ke son 
yara su daina kuka, ko kuma su daina yin wani abu mara 
kyau. Ta haka, sai yaro ya taso da tsoron dodo ko aljannu 
a cikin zuciyarsa, maimakon ya ji tsoron Allah kuma ya 
saba da jarumta da sadaukantaka. Lallai ne iyaye su ji 
tsoron Allah game da wannan al”amari. 


12. Karantar da 'ya ya ilmin Shari'ah da ilmin sana”a, ko 
kuma a tura su makaranta don su koyo. Ta hanyar ba su 
ilmin addini, da zaburar da su a kan aiki da shi, iyaye za 
su kare kawunansu da na iyalinsu daga wuta, kamar 
yadda Allah Ya yi umurni. Haka kuma, ta hanyar ilmin 
sana'a ne, ya ya za su zama masu kishin zuci, da dogaro 
da kai, da amfani ga al'umma.!”* 


lilla” bayan atishawa ko kuma addu'a ga wanda ya yi atishawa, da 
kabbarbarin idi, da zikirin bayan sallar farilla, da talbiyya, da 
kabbarbari wajen aikin hajji, da karatun Alkur”ani, da fadin “Bismillah 
wajen yanka. Ban da wadannan wurare, ba a bukatar daga murya da 
Karfi a cikin zikiri. 
13 Tuhfāh al-Maudūd, shafi na 158 
174 Ilmi shi ne mafificin abin da ya kamata a yi amfani da dukiya wajen 
nemansa, domin kuwa babu abin da ya kai shi daraja. Da ilmi ne a ke 
sanin Allah domin a bauta maSa; kuma da ilmi ne a ke sanin hakkokin 
kowa domin a ba shi. Ilmi haske ne da a ke shiryuwa da shi; yana gadar 
da takawa; kuma yana jawo daraja da daukaka ga wanda ya mallake 
96 


shi. Ilmi shi ne ma'aunin halal da haram; kuma shi ne maganin cutar 
jahilci da rarraba a tsakanin mutane. 

Neman ilmi ibada ce, kuma bitarsa tasbihi ne; bincike a kansa jihadi 
ne; koyar da shi ga wanda bai sani ba sadaka ce, kuma yada shi a cikin 
masu shi aikin lada ne. Ilmi mai debe wa mai shi kewa ne a lokacin 
kadaici, kuma aboki ne a halin tafiya; da shi ne a ke sanin Allah kuma a 
bauta maSa; da shi ne a ke sanin matsayin Allah kuma a girmama Shi. 

Lafazin ilmi (+) ya zo a cikin Alkur'ani fiye da sau saba'in da 


bakwai, a bisa yanayi dabam daban na jujjuyawar kalmomi a harshen 
larabci. Haka kuma lafazin ya zo da ma”anoni mabambanta a wurare 
masu yawa a Alkur'ani. Ya zo da ma”anar: sanin abu bisa hakikanin 
yadda ya ke [Bakarah, 2:77, 216]; gani [Aal Imran, 3:142; Bakarah, 
2:143]; izni (Hud, 11:14]; addini [Bakarah, 2:120]; dalili da hujja 
[An'ām, 6:148]; Annabta [Yusuf, 12:22]; rarrabewa/tantancewa [Aal 
Imran, 3:166-167|; falala [Kasas, 28:78]; da kuma ma'anar abin da a ke 
zaton cewa ilmi ne alhali kuwa a hakika ba shi ba ne [Ghāfir, 40:83; 
An'ām, 6:148]. 

Ilmi na da falala mai yawa da matsayi mai girma. Ilmi haske ne da 
ke nuna wa mai shi bambancin gaskiya da Karya [Saba, 34:6]; yana 
gadar da tsoron Allah (Isra, 17:107-109]; shi ne mafificin jihadi 
[Furkān, 25:52]; alama ce ta masu imani [Munafikun, 63:8]; ba ya 
yankewa saboda mutuwa (Sahih Muslim]; la” ana ba ta sauka a kan ilmi 
[Tirmidhi]; alama ce ta alhairi [Baihaki]; kuma yana shigar da mutane 
hanyar aljanna [Muslim]. Saboda falalar ilmi, Allah (Mai girma da 
daukaka) Ya yi wa Annabi Yusuf da Musa da Isa da Muhammad (tsira 
da aminci su tabbata a gare su) gori a kan ilmin da Ya ba su [Yusuf, 
12:22; Kasas, 28:14; Mā'idah, 5:110; Nisa, 4:113]. 

Ilmi ya kebanta da abubuwa guda shida: (1) shi ne gadon Annabawa 
(2) shi ne kadai aka yi wa Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) umurni da yin addu”ar Allah (Mai girma da 
daukaka) Ya Kara masa (3) Allah Ya siffanta kanSa da ilmi (4) kowane 
mutum yana farin ciki idan aka danganta ilmi gare shi, ko da kuwa ba 
shi da ilmin; haka nan kowane mutum ba ya son a danganta shi zuwa 
ga kishiyar ilmi, ko da kuwa jahili ne (5) shi ne kadai abin da ba ya 
raguwa daga mai shi saboda ya ba wani (6) ilmi ba ya Karewa saboda 
yawan karantarwa, shi yasa ba a taba samun wanda aka ce, *Allah 
sarki, wane ya kasance mai ilmi, amma yanzu ilmin ya Kare’, duk da 
cewa a kan ce, “wane mai kudi ne, amma yanzu ba shi da komai” ko 
kuma “wane mai mulki/sarauta ne, amma yanzu ba shi da komat”. 

97 


Masu ilmi manyan mutane ne a cikin Musulunci domin su ne 
malamai wadanda ke koyo kuma su koyar, su karanta kuma su 
karantar. Malamai su ne ke yi wa alumma tarbiyya a kan ilmi [Aal 
Imran, 3:79; Ma'idah, 5:44]; su ne ke yi wa al'umma shugabanci, 
matukar sun lazimci hakuri da takawa [Bakarah, 2:248; Sajdah, 32:24]; 
suna daga cikin UZu/ Amr da aka ce a yi wa da'a [Nisā, 4:59]; su ne 
Ahluz Zikr da aka ce a yi wa tambaya [Nahl, 16:43; Anbiya, 21:7]; su 
ne Allah Ya ce a koma gare su a lokacin da wani abu mai girma ya 
auku (Nisa, 4:83]; su ne wadanda Allah Ya gwama shaidarsu da 
shaidarSa [Aal Imran, 3:18]; su ne wadanda bin hanyarsu ke kai mutum 
ga shiriya (Maryam, 19:43]; su ne magadan Annabawa [Abu Dawud da 
Tirmidhi]; su ne wadanda ke tsoron Allah [Fādīr, 35:28]; suna daga 
cikin wadanda Allah Ya ke daukaka darajarsu [Mujadalah, 58:11]; 
kuma suna daga cikin wadanda Allah Ya ke nufi da alhairi [Bukhari da 
Muslim]; su ne mafi hasken fuska kuma mafi daukakar mutane saboda 
addu’ar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
gare su [Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi da Ibn Majah); Allah (Mai 
girma da daukaka) Ya hore masu komai don ya nema masu gafarar 
Allah kuma ya yi masu addu'a [Abu Ya'alaj; su ne wadanda Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya bar wasiyya 
game da su [Ibn Mājah]. 

Neman ilmin Shari'ah domin aikata abin da Allah Ya dora wa 
kowane bawa wajibi ne [Nahl, 16:43; Anbiyā, 21:7; Muhammad, 
47:19; Dabarāni]; idan kuwa wajibin kowa da kowa ne, nemansa wajibi 
ne a kan alumma gaba dayanta [Ibn Abdil-Barr, a cikin At-Tamhid, 
An-Nawawi, a cikin A/-Majmu *, da Ibn Taimiyyah, a cikin Majmu 'ul 
Fatawa). Haka kuma, neman ilmin sana'a da kimiyya da fasaha da 
sauran na’o’in ilmin rayuwa, wajibi ne alumma ta samu wakilci, 
saboda yana daga cikin tattali da kintsin da Allah (Madaukaki) Ya yi 
umurni [Anfāl, 8:60], kuma ya shiga cikin Ka'idar pẹ 4 Y| AJ Y L 
—1,. Don haka, dole ne Musulmi su shiga makarantar boko domin 


samun ilmin fannoni dabam daban, gwargwadon bukatar kowane 
zamani, da kuma kowace al umma. 

Ilmi na da muhimmanci a rayuwar Musulmi. Da ilmi ne a ke 
tabbatar da tsantsar bauta ga Allah. Sanin halal da haram ba zai yiwu ba 
sai da ilmi. Ba za a iya sanin kebance-kebancen Musulunci da falalarsa 
ba sai da ilmi. Tunkarar kalubalen da ke fuskantar al ummar Musulmi, 
musamman munanan akidodi, da al-gazwul fikriy, da koma bayan 
Musulmi a fagen ilmi da tattalin arziki da gudanarwa, ba za ta yiwu ba 
sai da ilmi. Bayan wannan, kyakkyawar wakilci ga Musulmi a kowane 

98 


Mutum zai yi takaici idan ya dubi yadda wadansu iyaye 
ke nuna halin ko in kula game da ilmin ya yansu. 
Wadansu ba su damu da koyar da su, ko tura su 
makaranta don koyon ilmin addini ba. Wadansu kuma, 
suna tura su, amma ba su ba karatun muhimmanci ba, 
kamar yadda suka ba na boko. Wannan yasa wadansu 
yaran ke yi wa ilmin addini ko malaman addini kallon 
biyu ahu, kuma suna fifita duk wani abin da ya shafi 
karatun boko a kansa. Wannan irin kaskanci da iyaye ke 
jawo wa ilmin addini, babban bala'i ne. Ya kamata a 
nuna wa yara cewa girmama ilmi da malamai bisa 
ka'idodin Shari’a, wajibi ne a kan kowa. Sanannen abu 
ne cewa malamai su ne magadan Annabawa. Allah (Mai 
girma da daukaka) Ya ce: “Ka ce, “Ashe, wadanda suka 
sani, suna daidaita da wadanda ba su sani ba?” Masu 
hankali kawai ke yin tunani.””” Kuma Allah (Mai girma 
da daukaka) Ya ce: “Allah na daukaka wadanda suka yi 
imani daga cikinku da wadanda aka bai wa ilmi, wasu 
darajoji masu yawa, kuma Allah Mai Kididdigewa ne ga 
dukan kome.”''* 


A bangaren ilmin zamani, ko koyon sana'a, da yawa 
daga iyaye (musamman a kauyuka) na sakaci wajen tura 
“ya yansu. Za ka ga `ya`ya na wasa a gida, ko a kan titi, 
a lokacin da ya kamata su je makaranta, ko wajen koyon 
sana'a. A Karshe, idan “ya yan suka taso ba tare da ilmin 


bangaren rayuwa ta dogara ne a kan ilmi. Haka kuma, bin umurnin 


Allah (Mai tsarki da daukaka) da ManzonSa (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) yana yiwuwa ne kawai idan akwai ilmi. 

175 Zumar, 39:9 

176 Mujādalah, 58:11 


99 


zamani ko ilmin sana'a ba, sai su zama mabarata, ko 
Ģ . m 177 
yan bangar siyasa, ko “yan daba. 


!77 Tarihi ya tabbatar da cewa al'ummar Musulmi ta kasance abar 
alfahari saboda bunkasar da ta yi a fagen ilmi, da shugabanci, da 
tattalin arziki, da tsarin zamantakewa, irin wadanda duniya ba ta taba 
gani ba. Haka kuma, ta kasance al ummar da ta yi fice wajen dogaro da 
kai, da kishin zuci, kamar yadda ta shahara wajen kawo amfani da ci 
gaba ga duniya baki daya. 

Amma a yau, abubuwa da dama sun canza a cikin wannan al umma. 
Daukakarta ta yi Kasa, haskenta ya dushe, shahararta ta wuce, 
jagorancinta ya kubuce, darajarta ta ragu, kuma matsayinta ya fadi. A 
fagen ilmi, sauran al'ummomi sun yi mata fintinkau. A Bangaren 
tattalin arziki da ci gaban rayuwa, an bar ta a baya. Wannan yasa 
talauci da jahilci suka addabe ta, kuma rashin sanin ciwon kai ya yadu 
a cikinta. Hakan, ya haifar da ci baya sosai a gare ta. 

Rashin kishin kai da wadatar zuci sun sanya wadansu daga cikin 
“ya yan wannan al'umma sun dauki zaman kashe wando da dumama 
benci a matsayin alamar wayewa; barace-barace da roko da maula da 
bambadanci a matsayin sana'a; kuma zaman ludo da karta da tsegumi a 
matsayin hanya mafi dacewa ta amfani da lokaci. Wannan dabr'a ta 
jawo wa alummar Musulmi koma baya, da Korafi da tsana da kushe 
daga sauran al'ummomi. 

Daga cikin wadannan munanan dabi'u, yawon maula ya fi haifar da 
illoli da sharri a cikin al umma, kasancewar masu yin maula sun tattaro 
aibobin da suka zarce saura. Galibin masu yawon maula na da'awar 
wayewa da sanin inda duniya ta sa gaba. Suna yin kyakkyawar shiga, ta 
hanyar sanya manyan rigunar da ke bayyana su a matsayin manyan 
mutane. Dabi'arsu ita ce, bin gidajen masu kudi, da ofisoshin manyan 
ma'aikata, da wajen hirar manyan “yan siyasa, don samun abin cefane. 
Sana'arsu ita ce neman abin hannun mutane ta hanyar da ba ta dace ba. 

Maula ta Kunshi neman abin hannun mutane, ba tare da hakki ba, ta 
hanyar Karya ko naci ko bambadanci ko zamba. Manufar dan maula ita 
ce samun biyan bukata daga waninsa ta kowace irin hanyar da za ta 
jawo masa kaskanci, da wulakanci, da mutuwar zuciya, da dabi'ar 
samun na banza. Mutanen da ke yin maula, na daukar wannan dabi'a, a 
matsayin sana'a, kasancewar ba su da wata hanyar samun biyan 
bukatar rayuwa da ta wuce ta. Don haka, su ke yin takakkiya zuwa gida 
ko ofis ko wajen sana’ar wanda za su yi wa maular, ko dai da sunan 
siyasa ko malanta ko kuma wani abin daban. 

100 


Hakika, Musulunci ya hana bin irin wadannan hanyoyi da “yan 
maula ke amfani da su don samun biyan bukata a hannun jama'a. A 
cikin hadisai da dama, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi) ya tsawatar game da roko (idan babu tsananin larura) ko 
naci, don a raba wani da abin hannunsa, ko zakewa cikin yabo, ko 
zamba domin a karbi wani abu a hannun mutane. Haka kuma, Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya yi kyakkyawar 
addu'a ga wadanda ke kamewa daga roko ko bambadanci. 

Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce 
wa Hakim bn Hizam (Allah Ya yarda da shi): 

a d Jgd gt SI yika deh ag abal Dya yadi 3 gli odat oad 3 plo JUL la Ol g» b 
eta Ny JSE GAS S), 
“Ya Hakim! Dukiya, na da dadi: to wanda ya karbe ta (a hannun wani) 
bisa dadin rai (daga wanda ya ba da), za a sanya masa albarka a cikinta. 
Wanda kuwa ya karba ta hanyar naci (ko bambadanci), ba za a sanya 
masa albarka a ciki ba. Kuma zai zamanto kamar wanda ke cin abinci, 
amma ba ya Roshi” [Bukhari]. 

Dangane da raba mutane da abin hannunsu ta hanyar naci, Manzon 

Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 
ati aa aši kad aa Jr oe 
“Wanda ya roki mutane (abin hannunsu) alhali yana da abin da ya kai 
Rimar Ukryah, to hakika ya yi naci” [Abu Dawud da Nasa'i). 

Dangane da amfani da hanyar zamba ko kushe don kai wa ga biyan 
bukata, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
ce: 

ua ba d oly ss gēl O iatl a g eala l e ys 
“ Tir da bawan dinare da dirhami da bargo da riga: idan an ba shi (abin 
da ya nema) sai ya gamsu (ya yi yabo). Amma idan bai samu ba, ya Ki 
gamsuwa (ya yi zamba)” [Bukhari]. 

Haka kuma, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya bayyana irin hadari da halin Kaskanci da mai maula ke ciki, da 
kuma mummunar makomarsa idan bai tuba ba. Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 

pl iej gas ai ot I Jeg diy L 
“Mutum ba zai gushe yana tambayar mutane dukiyarsu ba, har sai ya zo 
a ranar Kiyama, ba tare da ko tsoka daya a fuskarsa ba” [Bukhari]. 
Malamai sun ce hadisin zai iya daukar cewa mai roko zai zo a 


kaskance, ba tare da mutunci ko kima ba a ranar lahira (saboda neman 
101 


abin hannun mutane da ya rika yi), ko kuma hadisin na nufin za a yi 
masa azaba a fuskarsa har sai naman ya zaganye gaba daya. 

Kuma Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
ya ce: 

BY Sy sla gag cgay de il eli USULI 
Waa at Y pl i olle 
“Roko magurji ne da mutum ke gurje fuskarsa da shi. Don haka, wanda 
ya so, ya ci gaba da gurje fuskarsa ko ya bari, sai dai idan mutum zai 
roki sarki ne, ko (zai yi roko) cikin abin da ba shi da makawa” [Abu 
Dawud, Tirmidhi da Nasa'i]. 

A cikin wani Hadisin, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 

tabbata a gare shi) ya ce: 

nga O i NS oah a til JE o 
“Wanda ya roki mutane wani abu alhali ya wadata daga gare shi, zai 
zame masa wani abin kaskanci a fuskarsa” [Dārimi da Ahmad]. 

Dangane da mummunar makomar dan maula ko mai sana’ar roko 
idan bai tuba ba, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ce: 

33. aim j adi L JU Šās Ly Al aj LB iga U oe K EG dika b oes IL oa 
Uly py gi d OS o tā, 

“Wanda ya yi roko alhali yana da abin da zai wadace shi, to yana 

yawaita (rabonsa ne) daga wutar Jahannama.” Suka ce: Ya Manzon 

Allah, mene ne zai wadace shi? Ya ce: ‘Abin da zai ishe shi yin kalaci 

ko abincin dare” [Ahmad]. A ruwayar Abu Dawud: “Ya kasance yana 

da abincin yini da dare (kwana daya).” 

A cikin wani Hadisin, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya ce: 

Sana f i sya Ulis Ep S gal UU oa 
“Wanda ke rokon mutane dukiyarsu don yawaita abin da ya mallaka, 
yana rokon garwashin wuta ne. Don haka (ya rage gare shi) ya roki 
kadan ko mai yawa” [Muslim]. 

Bayan wannan, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya yi yabo ga wadanda ke kamewa daga roko ko maula, kuma 
ya lamunce masu shiga aljanna a ranar Kiyama. Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 

LT Le, Àl ang BUS jyy keh ya ii a 
102 


“Ya samu babban rabo: wanda ya musulunta, kuma aka azurta shi da 
(gwargwadon) abin da ya ke bukata, kuma Allah Ya sanya masa 
wadatar zuci a cikin abin da Ya ba shi” [Muslim]. 

Haka kuma, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: 
tipši līmi JI VESS ALĪ (ais a +) OL J Pār al JAS WA t Ji Y of d S o 
“Wane ne zai lamunce mani cewa ba zai nemi komai a hannun mutane 
ba, ni kuwa in lamunce masa shiga aljanna? Sai Thauban (Allah Ya 
yarda da shi) ya ce: “Ni ne’. Don haka ya kasance ba ya neman komai a 
hannun wani” [Nasa'i da Baihaki). 

Babu shakka, maula na haifar da matsaloli ga wanda ke yinta, da 
wanda a ke yi wa, da al'umma baki daya. Daga cikin matsalolin da 
maula ke haifarwa ga mai maular, akwai: jawo mutuwar zuciya; da 
zama talasuru; da jawo kaskanci, da Kyama, da zubewar mutunci a 
cikin jama'a; da tauye tattalin arziki, da mummunar makoma a lahira 
idan ba a tuba ba. 

Wanda a ke yi wa maula bai kubuta daga sharri da aibobinta ba. 
Daga cikin aibobinta ga wanda a ke yi wa, akwai: tauye tattalin arziki, 
domin yana batar da kudi ta hanyar abin da bai tanada ba; da haifar da 
girman kai da riya; da yin dabi'ar dan hali don a cike gurbin abin da 
aka rasa ta hanyar biyan bukatar masu maula. 

Sharrin maula bai tsaya a kan daidaikun mutane ba. Gaba dayan 
alumma ba su kubuta daga musifarta ba, domin tana haifar da koma 
baya gare su ta hanyar: rashin ba da gudummuwa wajen samar da 
bukatun alumma; da jawo tsana da kushe ga alumma daga sauran 
Kasashen Ketare; da yada akidar zaman kashe wando; da jawo wa 
gwabnati hasarar kudin shiga; da jawo wa gwabnati Karin kashe kudi 
don samar da abubuwan more rayuwa, kamar magani a asibiti da ruwan 
sha ga mutanen da za su iya tallafa wa kansu, ba domin suna yin maula 
ba. 

Ban da maula, dabi'ar barace-barace na daga cikin matsalolin da ke 
addabar al ummar Musulmi, musamman a arewacin Nijeriya. Mabarata 
sun daukar wa kansu dabi'ar rokon mutane abin hannunsu, ta hanyar 
Kaskanci da wulakantar da kai, da jawo wa Musulunci da Musulmi 
gori, musamman a idanun kafirai. Mutuwar zuci da rashin kishin kai 
sun sanya wadansu mutane sun dauki bara a matsayin sana’a, duk da 
cewa mafi yawansu suna da lafiyar jiki, da ikon yin aiki don dogaro da 
kai, ba tare da sun zame wa al'umma matsala ba. Abin bakin ciki shi 
ne, maimakon a Kyamaci dabi'ar barace-barace a tsakanin Musulmi, 
mafi yawan mutane ba su damu ba. Hasali ma, wadansu azzaluman 

103 


malamai na Karfafar wannan mummunar dabi'a, kuma suna goyon 
bayan mabarata, har ma suna nuna cewa Musulunci bai hana daukar 
bara a matsayin sana'a ba. Bayan haka, wasu daga cikin irin wadannan 
azzaluman malamai na da'awar cewa karatun Alkur'ani ba zai yiwu ba 
sai an yi bara, duk da cewa su ba su tura “ya yansu almajiranci. 

Kasancewar maula da barace-barace alamomi ne wadanda ke nuna 
ci baya, da rashin sanin ciwon kai a cikin alumma, Musulunci ya 
tanadar da hanyoyin magance su. Hanyoyin da Musulunci ya bi wajen 
magance matsalar maula da bara sun kasu gida biyu. Kashi na farko ya 
Kunshi satin tunani da zaburarwa game da dogaro da kai. Kashi na 
biyu ya shafi matakan tattalin arziki da habaka dukiya. 

Musulunci ya dauki matakin yin saiti ga tunanin mabiyansa dangane 
da hadarin maula da barace-barace da zaman kashe wando da 
bambadanci da rashin kishin zuci ko dogaro da kai, kuma ya zaburar da 
su a kan tsare mutunci ta hanyar yin sana’a. Matakan da Musulunci ya 
dauka a wannan bangare sun hada da: 

1. Tunatar da su yalwar Kasa da abin da ke cikinta, da hore ta da aka 
yi gare su, ta yadda za su yi fafutukar neman na kansu. Kuma aka 
tabbatar masu da cewa neman arziki da alhairan da ke cikin Kasa, 
ibada ce ga Allah [A”arāf, 7:10; Mulk, 67:15]. 


2. Sanya fafutukar neman na kai ta hanyar halal a matsayin alama ta 
tawakkali ga Allah [Ahmad da Tirmidhī]. 


3. Kwadaitarwa game da yin noma, da kasuwanci, da sana’o’in 
hannu, da sauran ayyuka (na albashi ko lada) [Bukhari da 
Muslim]. 


4. Daukar yin aiki don samun abin biyan bukatar rayuwa a matsayin 
sadaka, da kuma hanyar ba da sadaka [Bukhari da Muslim]. 


5. Rashin yarda da duk abin da aka samu ta hanyar da ba ta dace ba. 
Wannan yasa Musulunci ya haramta kwace, da fashi, da sata, da 
caca, da kudin ruwa (riba), da duk wata harkar kudi da ke da 
alaka da su. Kuma ya tanadi ukuba dabam daban ga wadanda 
suka aikata dayansu. Ta wannan hanyar, Musulunci ya kallafa wa 
mabiyansa neman na kai da rashin zaman dumama benci 
[Ma'idah, 5:33; Mā'idah, 5:38; Bakarah, 2:275-276, 278-279; 
Bakarah, 2:219; Ma'idah, 5:90]. 


104 


Ilmin addini wajibi ne a kan kowane Musulmi. Da shi ne 
a ke sanin Allah, kuma a ke sanin dokokinSa, da yadda 
za a bauta maSa. Ilmi shi ne maganin cutar jahilci da 


6. Tsawatarwa game da roko, da maula, da barace-barace, da 
yaudara [Bukhari da Muslim). 


7. Hana ba da sadaka ga mawadata, da wadanda ke da lafiyar jiki da 
ikon yin aiki don dogaro da kai [Tirmidhī]. 


Bayanan da suka gabata na nuna wa kowane Musulmi wajibcin 
dogaro da kai gwargwadon iko, don tsare mutunci, da nisantar zaman 
kashe wando, da badala, da aidar cima zaune. AlKkur'ani da Sunnar 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) sun nuna 
wa kowane mutum muhimmancin yin gwagwarmayar neman abin kai 
ta hanyar kasuwanci da sana”o'in hannu ko aikin da za a biya lada. 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 
“Mutum bai ci abinci mafi alhairi ba fiye da wanda ya samu ta hanyar 
aiki da hannunsa” [Bukhari]. Haka kuma, Alkur”ani da Sunnah sun 
karantar da cewa Allah (Madaukaki) Ya tarbiyyantar da fiyayyun 
halittarSa, Annabawa, a kan yin aiki, domin su zama abin koyi. 
Wannan yasa suka yi sana”o'i dabam daban, wadanda suka hada da 
kasuwanci, da kiwon dabbobi, da Kira. Bayan wannan, an umurci 
kowane Musulmi ya nemi ilmin bauta wa Allah da ilmin harkokin 
rayuwa don samun damar amfanar da kansa, da sauran al umma, 
gwargwadon iko, kamar yadda aka hana shi zaman banza, da akidar 
maula da bara, da zame wa al’ umma nauyi. 

A takaice, wajibi ne kowane Musulmi ya nemi abin yi, wanda zai 
taimaka masa wajen dogaro da kansa, da nisantar neman abin hannun 
mutane, ba tare da hakki ba, ta hanyar naci ko roko ko bambadanci ko 
Karya ko zamba. Kuma wajibi ne ya ji tsoron Allah a cikin dukkan 
al'amuransa. 

A bangaren al'umma kuma, Musulunci ya wajabta mata taimaka wa 
mutanen da ke da kishin koyon sana'a don magance zaman kawai. Za a 
yi hakan, ta hanyar koya masu sana’o’i, da samar da ayyukan yi ga 
wadanda ke da ilmin yin ayyukan hukuma. Haka kuma, akwai bukatar 
samar da tallafi ga wadanda suka Kware a kan wadansu sana'o'in 
hannu, amma ba su da kayan aiki. Manufar ita ce a ba su damar amfani 
da Kwarewarsu da hazakarsu wajen dogaro da kansu, da tallafa wa 
wadanda za su yi aiki a Karkashinsu. 

105 


cutar sabanin da ke tsakanin al'umma. Shi kuma ilmin 
zamani ko ilmin sana'a, gishirin zaman duniya ne. 
Wanda ba shi da ilmi, ya rasa komai, ko da kuwa yana 
da mulki ko dukiya. Kowane mutum yana bukatar ilmin 
addini da na zamani/sana'a, kamar yadda ya ke bukatar 
Kosasshiyar lafiya, da abinci, da abin sha, da tufafi, da 
wajen kwana. Domin kuwa babu yadda za a yi al'umma 
ta samu ci gaba, matukar mafi yawan jama'arta na cikin 
jahilci. Wannan ya sa aka ce: “wanda ke neman lahira, 
ya nemi ilmi; wanda ke neman duniya, ya nemi ilmi; 
haka kuma, wanda ke neman duniya da lahira gaba daya, 
to ya nemi ilmi.”'”* 


Don haka, lallai ne iyaye su ji tsoron Allah game da 
ilmin "ya yansu. Su sani, Allah zai tambaye su a ranar 
Kiyama, domin kuwa ya ya amana ce a gare su. Su yi 
amfani da dukiyar da Allah Ya ba su (komai 
Kankantarta) wajen ilmantar da “ya yansu. Su fifita 
neman ilmi ga kansu, da "ya yansu, da sauran wadanda 
ke Karkashinsu a kan komai. Babu hasara ko kadan a 
cikin dukiyar da aka ciyar wajen neman ilmin addini da 
na zamani. 


Sannan, wajibi ne a kan iyaye su zaba wa kansu, da 
“ya yansu makarantun da suka dace, don koyon ilmin 
addini da na zamani. Ilmin da babu tarbiyya a cikinsa 
akwai matsala. Sanannen abu ne cewa akwai makarantun 
islamiyya da dama a wannan lokaci wadanda ba su da 
alkibla ko tsarin karantarwa mai kyau. A wadansu 
makarantun ma, ba a karantar da yara sahihin addini, 
kamar yadda ya ke Kunshe cikin Alkur'ani da hadisai 
ingantattu bisa fahimtar magabata na Kwarai. Maimakon 


5 Ana danganta wannan magana ga Imam Ash-Shāfi'ī (Allah Ya 


jikansa) 
106 


13. 


haka, za ka ga ana koyar da wake-wake, da hadisan 
Karya, da sauran abubuwan da ba su da wani ingantaccen 
dalili a cikin Shari'ah. Abin mamaki, wadansu iyayen 
ma, suna kai "ya yansu makarantun islamiyyar “yan 
bidi'a ne, ko ma makarantun “yan shi'a, inda za su koyo 
zagin Sahabbai, da cin mutuncin matan Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), da akidar 
Kiyayya ga Musulmi. Babu shakka, wanda duk ya yi 
haka, hakika ya ha'inci amanar kulawa da "ya ya, wadda 
Allah (Mai girma) Ya dora masa. 


A Bangaren ilmin boko ko koyon sana'a ma, akwai 
matsaloli dabam daban. Sau da yawa, iyayen da ba su 
kishin addininsu na tura ya yansu makarantu ko 
wuraren koyon sana'a da ke da hadari ga addini da 
tarbiyya. Sau da yawa, mun ji labarin yaran da ke rufe 
idanu don yin addu'ar coci wajen cin abinci, ko kuma su 
rika maimaita wakokin kirista wadanda suka koya a 
makaranta. Yaran da ke da hazaka ma, har na daya su ke 
yi a darasin addinin kirista. A wajen koyon sana'a ma, 
ana samun matsaloli, musamman idan abin ya hada da 
wadanda ba musulmi ba. Da yawa matasa na Korafi 
game da yadda mutanen da ke koya masu aiki ke hana su 
yin salla a kan lokaci, ko su tursasa su a kan munanan 
al'adunsu, kamar durkuso ko kwanciya wajen gaisuwa, 
ko a umurce su da sayen giya a lokacin da za a yaye su. 


Saboda haka, tilas ne iyaye su sanya ido a kan harkar 
ilmin `ya`yansu. Su tabbata sun zabar masu makarantu 
ko wuraren koyon sana'a da suka dace. Ta haka ne za a 
samu ilmi mai kyau, kuma mai amfani, sannan a gina 
al'umma ta kwarai. 


Wajibi ne iyaye su koya wa `ya`yansu yin salla, da zarar 
sun kai shekara bakwai. Kafin wannan lokaci, iyaye su 


107 


koya wa ya yansu ma anar kalmar shahada, da 
hukunce-hukuncen tsarki da alwalla, da sauran hukunce- 
hukuncen da ya kamata yara Kanana su sani. Idan "ya ya 
mata ne, za a sanar da su hukunce-hukuncen jinin al'ada 
(jinin haila) da zarar sun kusa balaga.'”” Haka kuma, an 


17 Jinin alada shi ne jinin da ke fito wa da kansa daga al”aurar mace 
wadda za ta iya daukar ciki, kuma yana daga manya-manyan alamomin 
balaga a hakkin mace. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi) ya bayyana wa Aisha (Allah Ya yarda da ita) cewa jinin 
al'ada wani abu ne da Allah (Madaukaki) Ya hukunta shi a kan mata 
daga cikin "ya yan Adam [Bukhari]; kuma Abdullah ibn Abbas (Allah 
Ya yarda da shi) ya ce, *farkon wadda ta fara yin jinin al'ada ita ce 
Hauwa, bayan an saukar da su daga aljanna” [Hakim da Ibnul Munzir]. 

Mafi yawan mata na fara jinin al” ada ne daga shekara goma sha biyu 
(12) har zuwa shekara hamsin (50), ko da ya ke wadansu na farawa 
kafin su kai shekara goma sha biyu, wadansu kuma na wuce shekara 
hamsin kafin su daina. Maganganun da aka ruwaito cewa an iyakance 
shekarun jinin al'ada zuwa 55 ko 70 ko 60 ko 50, duk ba su inganta ba, 
kamar yadda Ad-Dārimi da Ibn Taimiyyah suka bayyana. Amma a mafi 
yawan lokaci, “yan mata na fara jinin al'ada ne daga shekara goma sha 
biyu, idan suna zaune a cikin Kasashe masu zafi, ko kuma shekara 
goma sha hudu, idan suna zaune a cikin Kasashe masu sanyi. Abdul- 
Muta'ālī Jabri, a cikin littafinsa Fikhul Ukhtil Muslimah fid Dahārah 
wal Haid, ya bayyana cewa duk macen da ta ga jini ya zubo mata kafin 
ta kai shekara tara (9), to, wannan jinin cuta ne, ba jinin haila ba. 

Jinin al ada ba shi da Karancin kwanaki ko mafi yawan kwanaki. A 
duk lokacin da mace ta ga jini ya zubo mata, a tsakanin lokacin da ta ke 
sa ran jinin al'adarta zai zo, kuma ta fahimci cewa ba jinin cuta ba ne, 
tana nan a matsayin mai haila, ko da ya dauki kwanaki da yawan gaske. 
Babu wani hadisi ingantacce da ya iyakance kwanakin haila, kamar 
yadda Ibnul Munzir da Ibn Taimiyyah da Ibnul Kayyim da Ash- 
Shaukāni da Sadik Khan suka tabbatar. Hadisin da ke magana a kan 
Karancin lokacin haila kwana uku, kuma mafi tsawancinsa kwana goma 
sha biyar, hadisi ne na karya, a bisa ittifakin malamai. Haka kuma, 
hadisin da ya yi magana a kan kwana shida ko bakwai, yana magana ne 
a kan jinin istihadha (jinin cuta) ba jinin al'ada ba. 

Jinin al'ada na da launi guda uku, matukar babu wata illar da ta 
cudanye shi: (1) launin ja (2) launin fatse-fatse (kamar ruwan Kwai) (3) 
launin Kasa-Kasa (kamar gurbataccen ruwa). Jinin alada na yankewa 

108 


ne ta hanyoyi guda biyu: (1) bushewar kafar da jinin ke zubowa, wato, 
mace ta sanya wani abu kamar farin Kyalle ko audugar mata a cikin 
al'aurarta, ta fito da shi ba tare da jini ba (2) fitowar farin ruwa daga 
mahaifa. 

Mafi yawan mata ba su yin jinin al'ada a lokacin da su ke da juna 
biyu. Hasali ma, babbar alamar da ke nuna cewa mace ta dauki ciki, ita 
ce, jinin al'adarta ya Ki zuwa a lokacin da ya kamata. Idan mace mai 
ciki ta ga jini ya zubo mata, ta garzaya asibiti, kasancewar wannan jinin 
alama ce ta hadari. Amma kuma, an ce “yan kadan daga matan da ke da 
juna biyu na yin jinin al'ada, ko da ya ke binciken likitoci yana nuna 
shakku a kan haka. Ke nan, idan mai ciki ta ga jini ya zubo mata, irin 
wanda ta saba yi na al'ada, kuma ta je asibiti, aka tabbatar da cewa ba 
Bari ne za ta yi ba, sai ta dauke shi a matsayin jinin al'ada. 

An haramta wa macen da ke al”ada: (1) sallar farilla da ta nafila (2) 
azumin farilla da na nafila (3) saduwa, wato, kwanciyar aure da miji (4) 
dawafi a dakin ka'aba, matukar ba a kai ga larurar da dole sai ta yi 
dawafin a haka ba. Idan an kai ga wannan larura, misali, kamar ya 
zamanto za ta rasa aikin hajjin wannan shekara idan ba ta yi ba, Ibn 
Taimiyyah da wadansu malamai na ganin za ta iya yin Kunzugu, ta 
gabatar da dawafinta, a cikin jinin al'ada (5) sakin aure, wato, haramun 
ne mijinta ya sake ta a lokacin da ta ke cikin jinin al”ada. 

An halatta wa matar da ke cikin jinin al”ada: (1) zikirin Allah da 
karatun AlKur'ani, a bisa fahimtar Abu Hanifah da Shāfi'ī da Ahmad 
ibn Hanbal da Ibn Hazm (2) sujudar tilawa a cikin karatun AlKur”ani, 
kasancewar babu wani sahihin dalili da ya hana yin haka (3) daukar 
Alkur'ani, kasancewar babu wani nassi sahihi wanda Karara ya hana ta 
daukar Alkur'ani ko ya hana ta taba shi (4) miji ya kwanta a kan 
cinyarta, ya karanta Alkur'ani (5) halartar filin sallar idi, ko da ya ke ba 
za ta yi sallar ba (6) shiga masallaci (7) a ci abinci tare da ita (8) yin ma 
mijinta hidima (9) kwanciya tare da ita, amma ban da saduwar aure 
(10) rungumarta da sumbantarta. 

Idan jinin al'ada ya Ki tsayawa, har na tsawon lokacin da aka 
fahimci ya zamanto na cuta, ko kuma mace ta zamanto tana yin jinin 
alada fiye da sau biyu a cikin wata daya, ko kuma jinin ba ya wuce 
kwana daya ko biyu a cikin kowane wata, wannan jini ya zamanto na 
istihadha (jinin cuta). Idan tana da sanannen adadin kwanakin haila, 
kafin ya fara mata gardama daga baya, za ta yi amfani da kwanakin da 
ta saba yi a can baya, kamar yadda hadisin Ummu Habībah ya tabbatar. 
Idan ba ta taba samun iyakantaccen kwanaki ba tun da ta fara haila, 
amma za ta iya bambancewa a tsakanin jinin la'ada, da jinin istihadha, 

109 


so iyaye su rika zuwa da "ya yansu masallaci, kuma su 
koya masu azumi tun suna Kanana, don su saba. Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 
“Ku umurci “ya yanku da yin salla idan sun kai shekara 
bakwai; kuma ku buge su a kanta (idan suka Ki yi) idan 
sun kai shekara goma; kuma ku raba su a wajen 
kwanciya (ta yadda kowanne daga cikinsu zai samu 
gado/katifa ko kuma mayafi daban).”'*” Kuma Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya yi 
sallar jam'i a cikin masallaci yana rike da Umamah bint 
Zainab'*', kamar yadda ya yi salla tare da al-Hasan ko 
al-Husain a hannunsa.'** Bayan wannan, Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Na 
kan fara salla da niyyar tsawaitawa a cikinta, amma idan 
na ji kukan yaro (a cikin masallaci), sai in gajarta sallar 
don (gudun) kada in takura mahaifiyarsa (da ke salla tare 
da mu).””” 


Dangane da koya masu azumi, ar-Rabi” bint Mu'awwidh 
(Allah Ya yarda da ita) ta ba da labarin cewa sun kasance 
suna koya wa kananan yara azumin ashura a zamanin 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi). Har ma su kan tafi da su masallaci tare da kayan 
wasa, ta yadda idan sun fara kuka saboda yunwa, sai su 
ba su kayan wasa.'”” Bugu da Kari, hadisi ya tabbata 


za ta yi amfani da launin baki a matsayin haila, launin ja a matsayin 
istihadha; ko kuma mara kauri a matsayin haila, shi kuma mai kauri a 
matsayin istihadha, kamar yadda hadisin Fādimah bint Abi Hubaish ya 
nuna. Idan kuwa ba za ta iya bambancewa a tsakaninsu ba, sai ta dauki 
kwana shida (6) ko kwana bakwai (7) a matsayin al'adarta, bisa la'akari 
da kwanakin da tsararrakinta ke yi. 
" Abu Dawud: Sahih 
5! Bukhari da Muslim 
182 Ahmad da Nasā'i: Sahih 
18 Bukhari 
184 Bukhari da Muslim 

110 


cewa wata mace ta ce wa Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi), bayan ta daga wani 
yaron da ke hannunta: “ya halatta wannan (yaron) ya yi 
aikin hajji”? Sai Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) ya ce: “Na'am, kuma ladan (aikin 
hajjin da ya yi) naki ne (tunda shi bai balaga ba).””” 


Wadannan hadisai na nuna yadda Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) da sahabbansa 
(Allah Ya yarda da su) suka kasance suna ba da 
muhimmanci ga tarbiyyar "ya ya, da koya masu addini 
tun suna Kanana, ta yadda ba zai yi masu wuya ba idan 
sun balaga. Haka kuma, hadisan na nuna halaccin zuwa 
da yara masallaci, da shigar da su cikinsa. Ke nan, 
maganar da ta shahara cewa ba a zuwa da yara masallaci, 
ba ta da inganci. Haka nan ma, dabi'ar korar yara, ko 
zaginsu idan sun shiga masallaci, ba ta da kyau. Hadisin 
da ke cewa: “Ku nisantar da ya yanku daga masallaci”, 
mai rauni (da TĀ ne. 


14. Wajibi ne a koya wa 'ya'ya kyawawan dabi'u, da 
halayen girma da karamci, don su taso da cikakkiyar 
tarbiya.” A sanar da ya ya muhimmancin fadin 


185 Muslim 
186 Duba Da īfal-Jāmi'$ 2636; da Da īf Ibn Majah #164 
57 Kyawawan dabi'u (39-91 58) su ne abu mafi nauyaya mizanin 


mumini [Abu Dawud da Tirmidhi]; daya daga cikin abubuwan da suka 
fi shigar da mutane aljanna [Tirmidhi]; kuma suna daga cikin abubuwa 
guda hudu wadanda Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ce idan mutum na da su, kada ya yi bakin ciki a kan duk 
wani abin duniya da ya rasa [Ahmad]. 

Wadanda ke da kyawawan dabi'u su ne mafi cikar imani [Tirmidhi]; 
mafi alhairi a cikin mutane, kuma daga cikin zababbu [Bukhari da 
Muslim]; suna daga cikin mafi soyuwar bayi a wajen Allah [Hākim]; 
suna kai wa ga darajar mai azumi da rana, kuma ya raya dare [Abu 
Dawud); su ne mafi kusa da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 

111 


gaskiya da rikon amana; da cika alkawari; da girmama 
manya, da tausayin kanana; da biyayya ga iyaye; da son 
“yan'uwa da dangi; da kiyaye hakkin makwabta, da 
girmama baki; da son 'yan'uwa Musulmi, da kare 
mutuncinsu; da sauransu. Haka kuma, a sanar da su 
hadari, da kuma sakamakon munanan dabi'u.'”” Lallai 


tabbata a gare shi); kuma Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya lamunce masu wani gida a kololuwar aljanna 
[Abu Dawud). 

Daga cikin kyawawan dabi'u wadanda ya kamata iyaye su koya wa 

“ya yansu, akwai: takawa (tsoron Allah, da kiyaye dokokinSa); da 
dagewa a kan bauta wa Allah; da juriya; da dauriya; da yafewa da 
hakuri; da kyauta da ciyarwa; da sadaukantaka; da saukin kai; da 
kyakkyawar mu'amala; da tausayi; da rahama; da soyayya da Kiyayya a 
kan gaskiya; da adalci; da rikon amana; da fadin gaskiya; da cika 
alkawari; da sadar da zumunta; da kyautatawa; da Kankan da kai; da 
kunya da kawaici; da gudun duniya (zuhudu); da natsuwa; da tunani 
game da halittun Allah (tafakkuri). 
188 Munanan dabi'u na hana mutane kai wa ga nasara; suna haifar da 
rashin walwala, da rashin aminci da yarda ga wadanda ke da su. Haka 
kuma, wadanda ke nuna mummunan hali, na zama abin Kyama a cikin 
mutane. Munanan dabi'u na da hanyoyi guda uku: (i) zuciya (ii) 
harshe; da (iii) gangar jiki. 

Ta hanyar zuciya a ke yin munafinci; da hassada; da Kiyayya; da 
mugunta; da jiji da kai. Ta hanyar halshe a ke fadin magana ba tare da 
ilmi ba; da cutar da musulmi ta hanyar cin naman mutane; da shaidar 
zur; da Kazafi; da Karya; da annamimanci; da Batanci; da izgili; da 
tonon asiri; da gori; da batsa; da jayayya a kan barna; da yabon mutane 
ba bisa ka'ida ba; da kururuwar mutuwa; da tsinuwa; da waka. Ta 
hanyar gangar jiki a ke takama; da nuna raini ga mutane; da girman kai; 
da nuna isa; da cutarwa ta zahiri; da algushu; da mummunar 
zamantakewa. 

Munafinci na daga mafi hadarin dukkan munanan dabi'u. Munafinci 
ya Kunshi bayyanar da sabanin abin da aka 6oye. A shar'ance, 
munafinci shi ne bayyanar da Musulunci da boye kafirci da sharri 
[Bakarah, 2:8-20; Mujādilah, 58:14-19; Nisā, 4:88, 72-73, 136, 142, 
145; Aal Imrān, 3:168-169]. 

Munafinci nav’i biyu ne: munafinci na akida ko Kuduri (is>ley šu) 


da munafinci na aiki (JL! öt). Munafincin akida ya Kunshi (i) Karyata 
112 


ne iyaye su guji koya wa `ya`ya munanan dabi'u, kamar 
zagi, da Karya, da saba alkawari, da yaudara, da ha” inci. 


Abin mamaki, da yawa daga cikin iyaye na koya wa 
"ya yansu Karya, ba tare da sun sani ba. Misali, za a aiko 
ana sallama da mahaifin yaro a Kofar gida; amma sai 
mahaifin ya ce wa dansa: “je ka ce babanka ba ya nan, ko 
yana barci’. Ta haka, ya koya wa dansa Karya, ba tare da 
ya sani ba. Ko kuma iyaye su kira “ya yansu Kanana da 
sunan za su ba su wani abu, alhali kuwa ba komai a 
hannunsu. Wannan ma, koyar da karya da yaudara ce ga 


Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) (ii) Karyata 
wani abu daga cikin abubuwan da Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya zo da shi (iii) kin Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) (iv) Kin wani sashe na abin da 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya zo da 
shi (v) farin ciki game da kaskanci ko tawaya ko rashin ci gaban 
addinin da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
ya zo da shi (vi) Kin duk wata nasara da addinin Musulunci zai samu. 

Wanda duk ya ke da daya daga cikin wadannan siffofin munafinci, 
ya fita daga cikin Musulunci kuma ya shiga cikin wadanda aka siffanta 
su da mafi sharrin siffofi, kamar kafirci, da rashin imani, da izgilanci ga 
addini, da karkata gaba daya zuwa ga makiyan addini. 

Nau'in munafinci na biyu ya Kunshi (i) Karya a wajen bayar da 
labari (ii) ha inci bayan an amince wa mutum (iii) yaudara idan an yi 
yarjejeniya (iv) wuce iyaka a wajen husuma (v) saba alkawari (vi) 
kasala wajen bauta (vii) riya (viii) rashin ambaton Allah (ix) gaggawa a 
cikin salla (x) zunden wadanda ke yin ayyukan alhairi (zi) izgilanci ga 
Allah da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) da 
Sunnah (xii) rantsuwa a kan Karya (xiii) rashin son ciyarwa saboda 
Allah (xiv) watsi da Musulunci (xv) yada jita-jita da Garna (xvi) aibanta 
dokokin Allah (xvii) Kaskantar da mutanen kirki (xviii) Kin yin sallar 
farilla a cikin jam’i (xix) kawo barna, wai da sunan gyara (xx) ba da 
uzurin Karya (xxi) umurni da mummuna da yin hani ga kyakkyawa 
(xxii) mantawa da Allah (xxiii) Karyata alkawarin Allah ko alkawarin 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) (xxiv) ba 
da himma wajen gyara zahiri, amma kuma a yi watsi da badini (xxv) 
rashin fahimtar addini. 

113 


“ya ya. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi) ya ce: “Wanda ya ce wa yaro: zo ka karba, 
sannan, ya ki ba shi komai, to za a rubuta masa 
(zunubin) Karya.”'*” Haka kuma, “Abdullah ibn “Aamir 
(Allah Ya yarda da shi) ya ce: “Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya zo gidanmu, 
lokacin ina Karami. Sai na kama hanya zan fita don yin 
wasa. Sai mahaifiyata ta ce: “Abdullah, zo ka karba. Sai 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: “Me ki ke son ki ba shi?” Sai ta ce: dabino. 
Sai (Manzon Allah) ya ce: “Da ba ki ba shi komai ba, za 
a rubuta maki (zunubin) Karya.” "°? 


Wadansu iyayen na koya wa `ya`yansu darussa dabam 
daban na zagi da tsinuwa, ba tare da sun sani ba. Kuci- 
kuci kadan sai su zage su, ko su tsine masu. Wani 
lokacin ma, iyayen da ba su da tarbiyya, kan sanya 
“ya yansu Kanana su zagi yayyensu, ko su yi masu 
dakuwa (zagi da hannu). Irin wannan mummunar dabi'a 
na da hadari ga yaro, domin kuwa zai kware da zagi fiye 
da yadda zai Kware da karatun fatiha. A Bangaren iyaye 
ma, akwai babbar illa, kasancewar duk lokacin da 
“ya yan suka yi zagi (a gida ko a waje), iyayen ne aka 
zaga. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ce: “Lallai yana daga mafi girman zunubi, 
mutum ya la'anci mahaifansa. Sai aka ce: Ya Manzon 
Allah, ta yaya mutum zai la'anci mahaifansa? Ya ce: 
Mutum ya zagi uban wani, shi ma (wancan) ya zagi 
ubansa; kuma ya zagi uwar wani, shi ma a zagi tasa 
uwar.”!”! 


19 Tbn Wahab: Sahih al-Isnad [Duba littafin as-Sahihah 2/385] 
90 Ahmad da Abu Dawud: Sahih 
WI Bukhari 
114 


Ban da wannan, wadansu iyayen na koya wa `ya`yansu 
ha'inci da algushu a wajen sana”a. Za ka ga an koya wa 
yaro/yarinya tauye mudu ko kara ruwa ko yin amaja a 
cikin kayan sayarwa. Wadansu “ya yan kuma, ana koya 
masu husuma, da rashin Kimanta juna, da yadda sabani 
ke aukuwa a tsakanin miji da mata, tun suna Kanana. 
Domin kuwa, wadansu iyayen su kan yi fada a 
tsakaninsu, wani lokaci ma har da dambe, ko murde 
wuyar riga, ko zage-zage da doke-doke a tsakaninsu, a 
gaban 'ya yansu. Haka kuma, wadansu iyayen na koya 
wa “ya yansu nau'o'in sabon Allah tun suna Kanana. 
Misali, sai ka ga mutumin da ke shan taba sigari'” ko 


192 A zamanin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) da sahabbansa (Allah Ya yarda da su) da wadanda suka biyo 
bayansu daga cikin tabi'ai da tabi” ut-tābi īn, babu taba sigari irin wadda 
a ke gani a yau. Saboda haka, ba a samu wani bayani ko hukunci Karara 
daga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ko 
sahabbansa (Allah Ya yarda da su) da sauran malaman farko dangane 
da ita ba. Wannan ya sa, a lokacin da taba sigari ta bayyana, malamai 
sun yi Kiyasin hukuncinta daga hukuncin albasa da tafarnuwa, wadanda 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya hana 
duk wanda ya ci su, zuwa masallaci, saboda cutuwar da sauran mutane 
da mala'iku (wadanda ke cikin masallacin) za su yi daga warin 
bakinsu. Suka ba da fatawar cewa taba sigari makaruhi ne, wato, abin 
Ki, gwargwadon abin da suka fahimta game da ita, a wancan lokaci. Ke 
nan, a wancan lokaci, malamai sun dubi hukuncin taba sigari ne daga 
Bangaren cutarwar da ta ke yi ga mutanen da ke kusa da mai shan 
sigari, ba wai illarta ga wanda ke sha ba. Amma daga baya, binciken 
likitanci ya tabbatar da cewa taba sigari na da illoli, da hadari ta fuskar 
wanda ke sha, da dukiyarsa, da sauran jama’a. Nan take, malamai suka 
tabbatar da haramcinta. 

A takaice, shan taba sigari haramun ne, ba makaruhi ba. Shan sigari 
ya Kunshi almubazzarancin dukiya, da sakarci wajen kashe kudi, da 
cutar da lafiya, da cutar da sauran mutane wadanda za su ji warinta a 
lokacin da a ke zuka ko busa ta. Alkur'ani da Hadisi da Ijma'i duk sun 
nuna haramcin wadannan abubuwa gaba daya. Haka nan ma, sayar da 
taba ko sayo ta, duk haramun ne, domin kuwa yin hakan, ya Kunshi 
taimakawa a cikin sabon Allah. 

115 


giya, ya tura dansa ya sayo masa, ko ya sanya shi ya 
dauko masa daga wani wuri, don ya sha. Yaro zai taso a 
haka, kuma ya rika zaton cewa wadannan abubuwa babu 
laifi a aikata su. 


15. Lallai ne iyaye su koya wa `ya`yansu ladubban da suka 
shafi cin abinci ko shan wani abu, da yin sallama, da 
shiga cikin gida ko cikin daki, da magana, da zama a 
cikin jama'a, da atishawa, da hamma, da sanya takalmi, 
da kwanciya da tashi daga barci, da shiga cikin 
masallaci, da shiga ban daki, da sauransu. Wadannan 
ladubba na da matukar muhimmanci. Ya kamata iyaye 
su sansu, kuma su ilmantar da "ya yansu. Su koya masu 
wanke hannu, da fadin “Bismillah', da amfani da hannun 
dama a lokacin cin abinci ko shan wani abu. Idan sun 
kammala kuma, su ce “Alhamdu Lillah, daga nan su 
wanke hannu. A umurce su da yin sallama kafin su shiga 
gida ko daki, da neman izni idan za su shiga dakin 
iyayensu kafin sallar asuba, da tsakiyar rana da bayan 
sallar isha'i. Su koya masu rufe baki da hannun dama 
idan sun yi hamma, da rufe hanci da hannun hagu tare da 
fadin “Alhamdu Lillah” idan sun yi itishawa. A koya 
masu shiga masallaci da kafar dama, da fita da kafar 


Abin mamaki shi ne, har yanzu wadansu mutane ba su yin la'akari, 
kuma ba su lura da hadarin taba sigari. Su kan yi biris da kiraye- 
kirayen da malaman addini, da kuma likitoci ke masu, dangane da 
illolin sigari. A nan Kasar misali, duk lokacin da aka yi tallar taba a 
rediyo ko talabijin, za a bayyana wa mutane cewa “ma'aikatar lafiya ta 
tarayya na fadakar da mutane cewa shan taba sigari na da hadari ga 
rayuwa, kuma yana gaggautar da mutuwar mutum. 

Tare da wannan bayani, daga cikin ribar dimokaradiya a Nijeriya, 
akwai gayyato kamfanin tabar sigari mai suna British- 
AmericanTobacco Company (BATC) da gwabnati ta yi, don su ci 
karensu ba babbaka. Abin da wadansu ba su sani ba, shi ne, kamfanin 
BATC yana daga kamfanonin da aka koro daga Turai, saboda musiba 
da bala’in da ya ke yadawa a cikin jama’a. 

116 


hagu. Haka kuma, a koya masu shiga ban daki da Kafar 
hagu, da fita da Kafar dama. Sannan, a koya wa 'ya ya 
addu'o'in da a ke yi idan za a shiga masallaci ko za a 
fita, da addu'o'in kwanciya da tashi daga barci, da 
wadanda a ke yi a lokacin shiga ban daki ko fitowa, da 
addu'ar fita gida, da wadda a ke yi idan za a shiga gida. 
Bayan wannan, a umurci yara su gabatar da dama wajen 
sanya takalmi da riga da wando. Kuma a hana su yin 
tafiya da takalmi Kafa daya, kasancewar dabi'a ce ta 
shaidan.'”” Bugu da Kari, a koya masu yanke Rumba da 
gyara gashin kai, da nisantar wuraren Kazanta, da 
kokarin kawar da abubuwan da ke cutarwa a kan hanya. 


Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya kasance yana koya wa Kananan yara ladubban 
addini. Misali, lokacin da Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ga hannun ‘Umar 
ibn Abi Salamah (Allah Ya yarda da shi) yana kai-kawo 
a cikin akushi, ya ce masa: “Ya kai yaro! Ambaci sunan 
Allah (ka ce: ‘Bismillah’ idan za ka fara cin abinci), 
kuma ka ci da (hannun) dama, kuma ka ci (abin da ke) 
gabanka.”'”” Haka kuma, lokacin da “Abdur-Rahman ibn 
Sahl da Huwaisah da Muhaisah `ya`yan Mas'ud (Allah 
Ya yarda da su) suka zo wajen Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi), “Abdur-Rahman 
(wanda shi ne Karaminsu) ya yi nufin ya fara magana, sai 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: “Ka bar babba daga cikinku ya fara 
magana.” Kuma ya ce: “Na ganni a cikin barci 
(mafarki) ina asuwaki, sai wadansu mutane biyu - daya 
daga cikinsu ya girmi dayan - suka zo wuri na. Sai na 
mika wa karamin cikinsu asuwaki. Sai aka ce mani: “fara 


1% Bukhari 
14 Bukhari 
95 Bukhari da Muslim 
117 


da babba’. Sai na mika wa babban na su.”'”* Ke nan, ana 


la'akari da fifikon shekaru idan falala da daraja cikin 
ilmi da jagoranci suka zama iri daya, kamar yadda Ibn 
Hajar ya tabbatar a cikin Faf-hul Ban. Dangane da 
sallama, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ya kasance yana yin sallama ga 
kananan yara, kuma idan sun yi masa sallama, yana 
amsawa, kamar yadda hadisai suka nuna.'”” Yin haka, 
zai sa yara su san muhimmancin sallama, da kuma 
ladubban da ke tattare da ita.” Dangane da neman izni 
kafin shiga daki a lokuta uku, wadanda Alkur'ani ya 
bayyana'”, “Abdullah ibn “Umar da “Abdullah ibn 
Suwaid (Allah Ya yarda da su) sun kasance suna hana 
“ya'yansu shiga dakunansu a wadannan lokuta, ba tare 
da izni ba.” 


16. Iyaye su koya wa `ya`yansu ladubban amfani da dama da 
hagu, da wuraren da a ke amfani da kowannensu, ko 
kuma a ke gabatar da daya kafin dayan. Bayani ya 
gabata cewa ana amfani da hannun dama wajen cin 
abinci ko shan wani abu. Haka kuma, ana fara amfani da 
dama wajen shiga masallaci, da fita daga ban daki, da 
sanya takalmi, da sanya tufafi; kamar yadda a ke gabatar 


1% Muslim 
17 Bukhari da Muslim 
"5 Ba a yin sallama ga wanda ba musulmi ba, kamar yadda hadisai 
ingantattu suka nuna. Idan kuwa su ne suka fara yin sallama ga 
musulmi, shin zai amsa ko ba zai amsa ba? Idan zai amsa, wace siga zai 
yi amfani da ita wajen amsawa? Magana mafi Karfi ita ce, zai amsa 
sallamar yahudawa da kirista, kuma zai amsa masu da lafazin da ya 
dace, matukar sun yi amfani da sahihan kalmomi wajen yin sallamar, 
kuma bisa yadda Shari'ah ta tabbatar da lafazin. Duba littafin Ibnul 
Kayyim, Ahkamu Ahliz Zimmah, shafi na 149 don Karin bayani. 
"* Nūr, 24:58 
* Muhammad Nasiruddin al-Albani, Salih al-Adabil Muftad #803 da 
808 

118 


da hagu wajen fita daga masallaci, da shiga ban daki. 
Bayan wadannan, an so a yi amfani da dama cikin duk 
wani abu mai kyau da tsafta, kamar sanya zobe ko 
agogo, da kwanciya, da mika wani abu ko karbar wani 
abu. A wajen abubuwan Kazanta kuwa, kamar wanke 
bayan gida (kashi) ko fitsari, an so a yi amfani da hannun 
hagu. Idan za a yi aski ko yanke kumba ko gyara suma 
(gashin kai) ko wankan tsarki, an so a fara da bangaren 
dama kafin hagu. 


Hadisi ya tabbata cewa Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) yana gabatar da dama wajen 
cin abinci, da shan abin sha, da alwalla, da sanya tufafi, 
da mikawa, da karba. Yana amfani da hagu cikin sauran 
abubuwa.”” Haka kuma, Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Idan dayanku zai ci 
abinci, to ya ci da (hannunsa na) dama, kuma ya sha da 
dama, kuma ya karba da dama, kuma ya mika da dama; 
domin shaidan na ci ne da hagu, kuma yana sha da hagu, 
kuma yana ba da wa da hagu.””” Dangane da tsarki, 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: “Idan dayanku zai yi fitsari, kada ya rike 
zakarin shi da (hannun) dama. Kuma idan ya shiga ban 
daki, kada ya yi amfani da (hannun) dama wajen 
tsarki.””” A wata ruwayar: “Idan dayanku zai yi tsarki, 
kada ya yi amfani da (hannun) dama; ya yi amfani da 
(hannun) hagu wajen tsarkinsa.””” Dangane da sanya 


21 Ahmad: Sahih [Duba littafin Muhammad Jamil Zaini, Kudiif min 


as-Shama'il al-Muhammadiyyah, shafi na 88; da Sahih al-Jāmi” , 
#4912 na Muhammad Nasiruddin al-Albānī] 

202 Ibn Majah da al-Hasan ibn Sufyan: Sahih [Duba Sahih a/-Jāmi” 
#384; da as-Sahihah #1236] 

203 Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi [Duba Sahih al- 
Jami” #410] 

204 Baihaki, Ahmad da Abu Dawud: Sahih [Duba Sahih al-Jami” #322] 


119 


takalmi, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi) ya ce: “Idan dayanku zai sanya takalmi, ya 
fara da (kafar) dama; kuma idan zai cire, to ya fara da 
(Kafar) hagu: kafar dama ta zamanto ita ce farko wajen 
sanyawa, amma ta zamanto a Karshe wajen cirewa.”” A 
cikin wani hadisin, Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Ka cire (takalmanka) 
gaba daya, ko ka sanya su gaba daya; kuma idan za ka 
sanya, ka fara da dama; idan kuma za ka cire, ka fara da 
hagu.”””” Dangane da kwanciya, Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “... sannan ka 
kwanta a tsagin jikinka na dama...””” Dangane da 
wanka, da gyaran suma (gashin kai), hadisi ya tabbata 
cewa Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) yana sha'awar farawa da (bangaren) dama 
wajen sanya takalmi, da gyara sumarsa, da wanka.””” 
Dangane da alwala, Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Idan za ku sanya 
tufafi ko za ku yi alwala, ku fara da (Gangaren) dama.””” 
Dangane da shan ruwa, Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya hana shan ruwa a tsaye.” 


17.Lallai ne iyaye su ilmantar da 'ya'yansu game da 
hakkokin zamantakewa, musamman hakkokin iyaye, da 
'yan'uwa, da shugabanni, da makwabta, da sauran 
musulmi. Kafin wannan, wajibi ne iyaye su sanar da 
"ya yansu hakkokin Allah (Mai girma da daukaka) da 
hakkokin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 


205 Ahmad, Muslim, Abu Dāwud da Tirmidhi 
206 Ibn Hibban: Sahih 
207 Bukhari da Muslim 
208 Bukhari da Muslim 
20 Abu Dawud da Ibn Hibban: Sahih [Duba Sahih al-Jāmi’ #787) 
210 Bukhari 
120 


tabbata a gare shi), kasancewar su ne mafi girman 
hakkoki a kan kowane mutum. 


Hakkokin Allah (Mai tsarki da daukaka) a kan bayinSa 
guda bakwai (7) ne: (1) imani da Shi a bangaren 
rububiyyah da uluhiyyah da sunayenSa mafi kyawu da 
siffofinSa mafi daukaka”'' (2) tsarkake bauta gare Shi 
(3) bin umurninSa da barin haninSa (4) girmama Shi da 
tsarkake Shi daga dukkan aibobi da tawaya, da girmama 
umurni da haninSa, da tsayuwa a inda Ya iyakance (5) 
bauta Masa a bisa asasin soyayya da tsoron azabarSa da 
kwadayin rahamarSa (6) gode maSa bisa ni'imominSa, 
ta hanyar yarda da Kudurce cewa dukkan ni'ima daga 
gare Shi ta ke, kuma da bayyanar da ni'imar a fili, tare 
da yabonSa a kanta, da sarrafa ni imar, tare da juyar da 
ita zuwa ga abin da Ya ke so (7) sallama wa kaddararSa 
da yarda da duk abin da Ya hukunta. 


Hakkokin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) a kan al'ummarsa guda bakwai (7) ne: 
(1) gasgata shi a cikin abin da ya ba da labari, da bin 
umurni da haninsa, da imanin cewa shiriyarsa da Shari'ar 
da ya zo da ita su ne mafi cika da dacewa (2) gabatar da 
shi da fifita shi a kan kowa (3) mai da shi abin koyi (4) 
ladabi a gare shi, da ladabi ga Sunnarsa (5) kare 
martabarsa, da kiyaye matsayi da mutuncin sahabbansa 
da matansa da sauran iyalan gidansa (6) kare Sunnarsa 
da yada ta (7) yawaita salati a gare shi.” 


2! Karanta littafina, The Most Beautiful Names of Allāh from the 


Qur'an and Authentic Sunnah, domin Karin bayani game da sunayen 
Allah. 

” Allah (Madaukaki) Ya bayyana cewa Shi da mala”ikunSa suna yin 
salati ga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), 
kuma Ya umurci muminai da yin salati a gare shi [Ahzāb, 33:56]. 
Sahabbai (Allah Ya yarda da su) sun tambayi Manzon Allah (tsira da 


121 


amincin Allah su tabbata a gare shi) game da yadda za su yi masa 
salatin da Allah (Mai girma da daukaka) Ya umurci muminai su yi. 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce, “Ku 
ce: 
SUA Wa EM aal JT sg le olo LS at JT leg ka de Je eh) 
WAA calal AI de SL LS aa Jl deg de 
Wannan yana nuna cewa babu wani salatin Annabi (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) da ya kai inganci, da matsayi, da falala, da 
darajar wannan nau'in da ya karantar da sahabbansa (Allah Ya yarda da 
su). Hadisai ingantattu sun tabbatar da sigogi guda bakwai na wannan 
salati. Ana iya karanta kowace siga daga cikinsu a sallar farilla ko ta 
nafila. Sigogin da suka tabbata daga bakin Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) kai tsaye su ne: 


Ml eall JT de ake LS candy amii deg kaza Jal kes kat dē po O 
eala II ai ai deg caa ALI 
A ki EN) 

dg EL alal JT Ig D ake LS aa Jl deg kat de kei U 

WA dē KL) calal JT eg Alah de SS eg ka de Dh pel 

dg EL alal JT odes malal ake LS aa Jl deg kat de kei U 

WA AAN ip Jl eg Alah de SU LS at JT deg ka de ly 

AL) Jl des pl gi) de aka LS at Jl de ga al aa de Jali U 
Se Jl des em) de SU LS as IT des AN al A, 
AE pā EN WI 

das Ba eala) JT de Saka LS Upay dae Aa 

alal JI les Ali] de SL LS Ua 

ejas de ks caah) Jl de Saka LS anga aji deg ka de Jaa) U 

WA dē SN eala II cang alayi 

KS bs le WS at Jl deg kah de Dha kat JI dej de keti U 
WA LA SN A JG AN 


Idan kuwa ba a cikin salla ba ne, wadansu malamai sun ba da 
fatawar halaccin karanta kowane irin salati ga Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi), matukar yana da lafazi mai dadi, 
da ma'ana mai kyau, kuma ba a fifita shi, ko aka daidaita shi da 
wadanda Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
ya karantar da kansa ba. Sun dogara da sigogin salati da aka ruwaito 

122 


cewa Ibn Mas'ud da Aliyyu ibn Abi Dalib da wadansu daga cikin 
tabi'ai da atba'ut tābi'īn suna yi, maimakon wadannan sigogi da 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
karantar. 

Salati ga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) na da falala da fa'idodi masu yawan gaske. Ibnul Kayyim, a cikin 
Jila "ul Afham fis Salāti Wassalami “ala Khairil Anam, (Al-Maktabatut 
Taufikiyyah, Egypt), shafi na 284-291, ya bayyana fa'idodi da falalar 
salati har guda arba'in (40). Daga cikinsu, akwai: (1) biyayya ga 
umurnin Allah (2) yin muwafaka da Allah a cikin salati, duk da cewa 
salatin Allah yana da bambanci da salatin mutane (3) yin muwafaka da 
mala'iku a cikin salati (4) dacewa da lada guda goma (5) samun 
daukakar daraja sau goma (6) dacewa da saryarwar laifuffuka guda 
goma (7) Kaunar amsa addu'ar da aka fara gabatar da godiya da yabo 
ga Allah, da salati ga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi) (8) dalilin samun ceto a ranar Kiyama (9) dalilin samun 
kusanci ga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
a ranar kiyama (10) kubuta daga kaucewa hanyar aljanna (11) dacewa 
da mai da gaisuwa daga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) (12) kubuta daga wari da doyi (13) kubuta daga 
addu'ar turmuje hanci da nisantarwa daga rahama (14) kubuta daga 
hasara da nadama (15) dalili ne na korewar bakin ciki da damuwa da 
tsanani (16) dalili ne na dawwamar soyayyar Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) (17) hanya ce ta sauke mafi 
Karanci daga cikin hakkokin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) a kan mabiyansa. 

Akwai lokuta da wuraren da aka wajabta yin salati ga Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), kuma akwai wurare da 
lokutan da yin salati mustahabbi ne. Wuraren da aka fi son a yi salati ga 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), a matsayin 
wajibi ko mustahabbi sun hada da: (1) bayan tahiyar Karshe a cikin 
sallolin farilla ko sallar nafila (2) bayan tahiyar farko (3) a cikin sallar 
jana”iza bayan kabbara ta biyu (4) a cikin hudubar Juma”a ko Idi ko 
rokon ruwa (5) bayan kwaikwayon mai kiran salla (6) a wajen addu”a 
(7) lokacin shiga masallaci da lokacin fitowa daga cikinsa (8) lokacin 
da mutane suka zo tashi daga wani majalisin da suka zauna (9) a duk 
lokacin da aka ambace shi (10) ranar Juma”a (11) lokacin bakin ciki da 
damuwa da tsanani. 

123 


Hakkokin iyaye a kan 'ya'yansu guda shida (6) ne: (1) 
kyautata masu, da yin masu da'a a cikin abin da bai saba 
wa Shari'ah ba (2) tausasa magana da yin tawali'u a gare 
su, da saurarensu a lokacin da su ke yin magana, da 
rashin Kosawa ko nuna gajiya ga maganarsu, da rashin 
daukaka murya a kan ta su (3) yin addu'a a gare su, 
musamman bayan mutuwarsu, da rashin jawo dalilin 
tsinuwa a gare su (4) sadar da makusantarsu da 
abokansu, musamman bayan rasuwarsu (5) rashin 
kiransu da sunayensu, ko zaunawa a wuri kafin su zauna 
ko yin tafiya a gabansu (6) ilmantar da su, da yin masu 
nasiha, a bisa fuska mafi dacewa. 


"Yan'uwa da makwabta na da hakkokin da Shari'a ta ba 
su. Hakkokin 'yan'uwa makusanta da 'yan'uwa na nesa 
guda biyu (2) ne: (1) sadar da zumunci, da rashin yanke 
zumuntarsu (2) fifita su a kan sauran mutane wajen 
kyauta da sadaka da zakka da jawo amfani. 


Makwabci na da hakkoki guda uku (3) a kan 
makwabcinsa: (1) rashin cutar da shi (ta hanyar magana 
ko aiki), ko cin mutuncinsa, ko bata wani abu da ya 
mallaka (2) girmama shi, gwargwadon yadda Shari”a ta 
ce (3) kyautatawa a gare shi. Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya bayyana cewa 
mutumin da makwabcinsa bai amintu daga sharrinsa ba, 
bai da cikakken imani. 


Shugabanni na da hakkoki a kan wadanda su ke yi wa 
shugabanci, kamar yadda a ke da hakkoki a kansu. 
HakkoKkin shugabanni guda shida ne a kan jama”arsu: (1) 
kyautata wakilci gare su a duk lokacin da suka sanya 
wakili (2) yin addu”ar shiriya da kyakkyawar jagoranci 
gare su (3) tausasawa gare su a cikin magana da 
mu'amala (4) yin masu da'a cikin abin da bai saba wa 


124 


Shari'a ba (5) taimakonsu wajen sauke nauyin da aka 
dora masu (6) yin hakuri a kan cutarwar da za ta zo ta 
hanyarsu. 


Wadanda a ke yi wa shugabanci na da hakkoki guda 
biyar: (1) kiyaye masu larurori guda biyar (Ll 4,32), 
wato, addini, da rayuwa, da dukiya, da mutunci, da 
hankali (2) yin masu adalci (3) tausasawa gare su da 
Kokarin jawo masu amfani da tunkude cuta gare su (4) 
rashin ha intarsu da yaudararsu da satar dukiyarsu ko yin 
almubazzaranci da ita (5) rashin shamakancewa daga 
gare su (6) neman shawara daga zababGun cikinsu kafin 
a zartar da hukunci a kan muhimman abubuwan da suka 
shafe su 


Kowane musulmi na da hakkoki guda goma sha uku 
(13) a kan dan'uwansa musulmi: (1) yin masa sallama 
idan sun hadu (2) amsa gayyatarsa, matukar babu larurar 
da za ta hana, kuma babu safon Allah a wurin (3) yin 
masa nasiha, da basa shawara mai kyau idan ya nema (4) 
fadin yarhamukallah idan ya ce Alhamdu Lillah bayan 
ya yi atishawa (5) gaishe shi idan ya yi rashin lafiya (6) 
halartar Jana” izarsa idan ya mutu (7) kubutar da shi a kan 
rantsuwar da ya yi (8) rashin yin hijira daga gare shi (9) 
tsare harshe da idanu daga cutar da shi (10) mutunta shi 
da rashin cutar da shi, ta hanyar magana ko aiki (11) 
taimakonsa ta kowace hanyar da ta dace, gwargwadon 
iko (12) yin masa da”awa. 


Karantar da 'ya'ya wadannan hakkoki, da nuna masu 
wajibcin kiyaye su yadda ya kamata, za su taimaka 
wajen tarbiyyar da ta shafi zamantakewa. Idan "ya ya 
suka taso a kan wannan turba, babu shakka, za a samu 
zaman lafiya, da walwala, da kwanciyar hankali, da 
martaba juna a cikin al'umma. Haka kuma, ana sa ran 

125 


irin wadannan ya ya za su zamanto masu son 

‘yan uwansu Musulmi, da nuna Kauna da hadin kai, da 
| - 213 

tabbatar da 'yan'uwantakar Musulunci,”” da nisantar 


?3 “Yan'uwantaka ita ce mafi girma daga cikin ginshikan da Musulunci 
ya dogara kansu wajen gina al'umma. Lokacin da Manzon Allah (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya samar da al'ummar farko a 
Madina, ya mai da "yan'uwantaka a matsayin ginshiki na biyu, bayan 
tabbatar da kadaituwar manufa ta hanyar gina masallacin Kuba. 
“Yan'uwantaka wata irin alaka ce da ke tsaye a bisa asasin imani da 
Allah (Madaukaki), domin kuwa imani ne ya hada tsakanin muminai. 
Musulunci ya girmama 'yan'uwantaka, kuma ya Karfafata, sannan ya 
tabbatar da kyakkyawar sakamako a nan duniya da can lahira ga 
wadanda suka tabbatar da ita. 

Allah (Madaukaki) Ya ba da labarin aukuwar “yan'uwantaka a 
tsakanin muminai [Hujurāt, 49:10]; Ya sanya 'yan'uwantaka a 
matsayin ni'imar da Ya ke yi wa bayinSa gori a kanta [Aal Imran, 
3:103J; Ya sanya ta a matsayin dalilin da zai sa Allah (Madaukaki) Ya 
so bawansa | Muslim; Malik da Ahmad]; Ya sanya ta a matsayin igiyar 
imani mafi Karfi [Bazzār]; Ya sanya matsayin masoyi iri daya da na 
wanda a ke so [Muslim]; Ya tabbatar da lada mai yawan gaske ga 
wadanda suka tabbatar da “yan'uwantakar Musulunci a tsakaninsu 
[Muslim]; Ya sanya ta a matsayin dalilin samun lagwadar imani 
(Bukhari da Muslim] da kai wa ga kammalallen imani [Abu Dawud] 
wanda ke kai mutum ga shiga aljanna [Muslim da Abu Dawud da 
Tirmidhi], da samun matsayin da ya fi wanda mutum ya cancanta 
[Bukhari da Muslim). 

“Yan'uwantaka na da sharudda guda hudu: (1) ta kasance saboda 
Allah (2) gwama ta da imani da takawa (3) lazimtar manhaji da tsarin 
Musulunci wajen tabbatar da ita (4) gina ta a bisa asasin nasiha ga 
Allah da bayinSa. 

Musulmi za su iya tabbatar da yan'uwantaka a tsakaninsu, kuma su 
Karfafeta ta wadannan hanyoyi: (1) idan mutum yana son wani, ya 
sanar da shi; (2) idan zai yi balaguro, a nemi ya yi wa 'yan'uwansa 
Musulmi addu'a, a kan hanya (3) idan ya hadu da dan'uwansa 
Musulmi a wani wuri, ya sakar masa fuska; (4) idan ya hadu da 
Musulmi, ya yi gaggawar yin masu sallama, da yin musafaha da su; (5) 
yawaita ziyara lokaci zuwa lokaci; (6) taya murna a lokacin farin ciki, 
da yin jaje a lokacin bakin ciki; (7) taimakekeniya, musamman a 
lokacin tsananin bukata; (8) kiyaye wa juna hakkokin “yan'uwantaka. 

126 


- 214 as 
yawan sabani. * Haka kuma, ana fatan cewa ya yan da 


suka taso a kan irin wannan tarbiyya za su zamanto masu 


214 Sabani shi ne rashin daidaituwa a kan al”amarin addini, da ya ke da 
alaka da asalin addini (usū/uddīn) ko reshe (furu ah). Idan sa6anin yana 
da alaka da asalin addini ne, wato, kamar mas'alolin tauhidi da akida, 
ana kiransa 31,231, kuma shi ne mafi sharrin nau”o'in sabani. Idan kuwa 


yana da alaka ce da furu'a, wato, kamar mas'alolin fikihu, ana kiransa 
SWH ko dy ko at, 

Sabani a tsakanin Musulmi wani abu ne da aka kaddara, kuma dole 
ne ya auku. Allah (Mai girma da daukaka) Ya ce: “Kuma da 
Ubangijinka Ya so, da Ya sanya mutane al'umma daya. Kuma ba za su 
gushe ba suna masu saba wa juna. Sai wanda Ubangijinka Ya yi wa 
rahama, kuma domin wannan ne Ya halicce su...” [Hud, 11:118-119]. 
Kuma Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
bayyana cewa ya roki Allah (Madaukaki) kada Ya sanya sabani a 
tsakanin al”ummarsa, amma Allah bai amsa ba [Muslim]. Haka kuma, 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya tabbatar 
da cewa al'ummarsa za ta kasu gida saba’in da uku (73), kashi saba’in 
da biyu (72) daga cikinsu `yan wuta ne [Abu Dawud da Ahmad]. 

Duk da cewa aukuwar sabani dole ne a cikin wannan al'umma, an 
nemi musulmi da yin riko da sabubban da za su kawo Karshen duk 
wani irin sabani a tsakaninsu, domin su zamanto al”umma guda daya, 
wadda za ta yi gwagwarmayar tabbatar da dokokin Allah da tsare- 
tsarenSa a doron Kasa [Anbiya, 21:92]. Wannan ya sa Allah 
(Madaukaki) Ya umurce mu da hadin kai, da yin riko da igiyarSa, 
kuma Ya hana mu rarraba, wadda saani ke haifarwa [Aal Imran, 
3:103]. Ya bayyana mana cewa jayayya da sabani na haifar da rauni da 
rashin Karfi a gare mu [Anfal, 8:46]. Ya tsawatar da mu daga bin 
hanyar wadanda suka rarraba, suka yi sabani a tsakaninsu [Aal Imran, 
3:105], kasancewar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ba shi a kan irin wannan hanya [An'am, 6:159], domin kuwa 
son rarraba, da kuma son yin sabani na daga cikin dabi'un mushrikai 
[Rūm, 30:31-32]. Haka kuma, Allah (Mai girma da daukaka) Ya 
shar’anta mana bin addini sahihi, wanda aka yi wa Annabawa da 
Manzanni wasiyya da shi [Shūrā, 42:13]. 

Sabani ya kasu gida biyu: abin zargi (-,-d!) da wanda babu zargi ( „+ 


pyi). Sabanin da a ke yin zargi a kansa na da fuskoki guda hudu: 


1. Sabani a cikin mas'alolin akida wadanda aka yi ittifaki a kansu a 
tsakanin ahlus-sunnah wal jama'ah ( isuti; id JS). Idan kuwa 


127 


3. 


mas'alolin da ba a yi ittifaki a kansu ba ne, saboda rashin hujjoji 
Kada, babu zargi a kansu, matukar ba an karkata ga son zuciya ba. 
Irin wannan nav’in, kamar yadda Ibn Taimiyyah ya bayyana a cikin 
littafin Majmū "ul Fatawa, ya hada da (i) zai yiwu mamaci ya ji 
muryar wadanda ke raye? (ii) shin ana azabtar da mamaci a cikin 
Kabarinsa saboda kuka ko kururuwar iyalansa a dalilin mutuwarsa? 
(iii) shin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ga Ubangijinsa kafin ya bar duniya? Kasancewar babu 
ittifakin magabata a kan wadannan mas’aloli, sabani a cikinsu ba 
ya jawo zargi ko inkari a tsakanin Musulmi, matukar ba a gina 
sabanin a kan son zuciya ba. Amma babu laifi mutum ya yi Kokarin 
gamsar da abokin sabaninsa game da fahimtar da ta fi Karfi, da 
fatawar da ta fi rinjaye a tsakanin malamai, gwargwadon binciken 
da ya yi, da kuma hujjojin da ya dogara da su. Yin bayanin hujjoji, 
da kuma rinjayar da fahimtar da ta fi Karfi, ba daya ya ke da yin 
inkari ba. 

Sabani a cikin mas'alolin da suka tabbata bisa dalilan da babu 
kace-nace a kansu, kamar rukunan musulunci, da haddin sata, da 
wajibcin sanya hijabi ga mata, da haramcin shan giya. 

Duk wani sabani da ke aukuwa a dalilin alfahari da kabila ko 
Kungiya ko mazhaba, da son zuciya. 


4. Saba wa abin da al'umma ta yi ijma'i a kan shi. 


Sabanin da babu zargi a kan shi yana da alaka ce da mas'alolin 


furu'a, kuma ya kasu gida biyu: 


1. 


SaBanin da ke zuwa a dalilin nassosin da ba su yi karo da juna ba, 
amma sun Kunshi siffofi ko adadi ko lokaci dabam daban. Irin 
wannan sabanin a cikin nassosi ana kiran shi sabanin nau 'o i ( SY 


+5). Misalinsa ya hada da: siffar yadda a ke kiran salla da ikama; 


da sigogin tahiyya da sallamewa daga salla da salatin Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi); da sigogin 
addu”ar da a ke yi kafin a fara karatun salla bayan an yi kabbarar 
harma; da nau'o'in azkarun da a ke yi a cikin ruku”u da sujuda; da 
adadin tasbihi da a ke yi bayan sallar farilla; da siffofin sallar tsoro; 
da adadin kabbarbarin da a ke yi a sallar jana'iza; da siffar yadda a 
ke yin ishara da yatsa a wajen tahiya. 

Sabanin da ke zuwa a cikin nassosin da suka yi karo da juna, kuma 
babu yadda za a yi a hada su gaba daya. Irin wannan sabanin ana 
kiran shi sabanin da ke kishiyantar juna (>us >>=). Misalinsa ya 


128 


hada da: wajen da a ke yin ibadar i'itikafi; da hukuncin yin azumin 
nafila a ranar Asabar; da hukuncin yin azumin arfa ko azumin 
ashura idan ya kasance ranar Juma'a ko Asabar. 


Sabani irin wannan ba a yin zargi a kansa, matukar ba a gina shi a 
kan son zuciya ko yin yadda aka so ba. Hasali ma, irin wannan sabani, 
yana nuna yalwar addini ne idan ya shafi 6; 2%, ko kuma rashin 


dalilin da a ke kira «Yt, = „| aki, domin kuwa sahabban Manzon Allah 


(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) sun yi sabani a kan irin 
wadannan mas'aloli na fūuru'a, saboda bambancin fahimta, da rashin 
yiwuwar kiyaye dukkan maganganu da ayyukan Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) a daidaikunsu, ko kuma saboda 
bambancin ijtihadi a wajen da babu nassi Karara. Duk da cewa ba a yin 
zargi a cikin irin wannan sabani, hakan ba ya nuna cewa ba za a yi wa 
juna nasiha a kan abin da ya fi dacewa ba. Ya kamata a yi nasiha, tare 
da fadakarwa ga juna a kan fahimtar da ta fi Karfi, da kuma fatawar da 
ta fi rinjaye. Haka kuma, za a iya daukar hujjojin wanda aka yi sabani 
da shi a kan mas'alar, don a bayyana rauninsu, ko rashin dacewarsu. 
Abin da Shari'a ta hana shi ne aibanta juna ko cin mutuncin juna a 
dalilin irin wannan sabani. 


Dalilan da ke kawo sabanin da ba a yarda da shi ba, wato, Jl, 


musamman a cikin mas'alolin akida, sun hada da: 

1. Makircin abokan gaba, kamar yadda Yahudawa irinsu 
Abdullah ibn Saba'in suka haifar da Kiyayya da gaba a tsakanin 
musulmi, tun daga lokacin da aka samu sabani a tsakanin 
Aliyyu ibn Abi Dālib da Mu'āwiyyah (Allah Ya yarda da su). 

2. Jahiltar addinin musulunci, da Ka'idodinsa, da usū/ din da a ke 
bi wajen tabbatar da hukunce-hukunce. 

3. Baraka a cikin hanyar da a ke bi wajen fahimtar addini ( A: ge- 


4), musamman idan aka nemi fahimtar AlKur'ani ko Sunnah 


a bisa sa6anin yadda sahabbai da tabi” ai da sauran magabata na 
Kwarai suka fahimta. 

4. Tsanantawa, da zurfafawa, da son wuce gona da iri a cikin 
addini. 

5. Bida, da Kage a cikin sahihiyar akida, kamar yadda aka samu 
khawarij da murji'ah da mu'utazilah sun Rago sababbin 
abubuwa, kuma sun saba wa fahimtar sahabban Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi). 

129 


6. Tasirantuwar da wadansu musulmi suka yi ga tunani da kuma 
falsafar da ke gangarowa daga Kasashen kafirai, da kuma 
mummunar farfagandar makiyan Musulunci. 

7. Barinda'awa, da kuma yin sakaci a kan neman ilmin addini. 


Shi kuwa >>-+Y', wato, sabanin fūru ah, dalilan da ke kawo shi sun 


hada da: kasancewar dan Adam mai kuskure ne tun asali, don haka 
babu mamaki idan ya saba wa waninsa bisa kuskure; da zalunci, da 
Kiyayya, da Kin gaskiyar da ke kai mutane ga yin jayayya da Kin karbar 
gaskiya; da hassada, da girman kai; da ta’assubanci ga wadansu mutane 
ko Kungiya; da bacin tunani, da raunin tasawwuri, da lazimta wa 
mutane abin da ba ya lazimtuwa, domin a cinma wata manufa; da son 
yin sabani domin a samu shahara; da bin son rai, da Kokarin biye wa 
zuciya; da Karancin bincike a cikin littafan magabata; da Karancin 
fahimtar >> 4, wato, hukunce-hukuncen sabani, da yadda a ke yin 


mu'amala da abokin sabani; da kuma bidi'a a cikin addini, da nacewa 
wajen kokarin kare ta, da tallata ta, tare da KoKarin ciyar da ita gaba. 


Alkur'ani da Sunnah sun karantar da ladubban da suka dace a 
kiyaye a kan wadanda suka yi sabani. Ladubban sun hada da: 

1. Ikhlasi, da koyi da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) da sahabbansa wajen mu'amala da wanda 
aka yi sabani da shi (xtti; AN). 

2. Fatar shiriya, da dawo wa hanyar kwarai ga wanda ya saba wa 
gaskiya. 

3. Sauraron hujjar wanda aka yi sabani da shi, da kuma ba shi 
damar kawo fahimtarsa a kan mas'alar. 

4. Ba da dalili da hujja a kan mas'alar da aka yi sabani game da 
ita, ba wai amfani da ra'ayi ko ta'assubanci ba. 

5. Tausasawa wajen tattaunawa, da kuma mai da martani a cikin 
natsuwa. 

6. Tawali'u, da kankan da kai wajen raddi, matukar yin hakan ba 
zai haifar da Kaskanci ba. 

7. Mai da hukunci zuwa ga Alkur'ani da Sunnah a bisa fahimtar 
magabata na Kwarai, musamman sahabbai da tabi”ai da tabi”ut- 
tābi'in. 

8. Zuwa ga na gaba wajen ilmi da fahimta domin ya warware 
mas'alar, idan ba a samu fahimta ba a tsakanin masu sabani. 

130 


kulawa da hakkokin Musulmi, kuma masu son zaman 
lafiya da jawo amfani ga al'umma. 


18. Wajibi ne iyaye su rika tausasawa ga "ya yansu, tare da 
nuna masu Kauna da rashin gajiya ko Kosawa da su, 
musamman idan sun yi tambaya a kan abin da ba su sani 
ba. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya ce: “Mafi alhairin mata a cikin larabawa, su 
ne matan Kuraishawa: (kasancewar) su ne mafi 
tausasawa (da nuna Kauna) ga 'ya ya a lokacin da su ke 


12. 


Tantance nau'in sabani, ta yadda za a bambance a tsakanin 
wanda ke da alaka da akida, da kuma wanda ya shafi furu'a, ko 
kuma wanda a ke da hujja Karara a cikin nassi, da kuma wanda 
babu hujja Karara, kasancewar kowannensu na da yanayinsa 
daban. 


. Adalci ga abokin sabani, ko da kuwa makiyi ne mabayyani. 
11. 


Kyautata zato ga abokin sabani a tashin farko, kasancewar 
akwai yiwuwar ya yi kuskure ne, amma bisa kyakkywar niyya 
ko kuma kokarin fahimtar gaskiya. 

Yin mu”amala da abokin sabani irin yadda a ke son shi ma ya 
yi mu 'amalar. 


Domin rage yawan sabani a tsakanin Musulmi, musamman a cikin 
mas alolin akida, dole ne a bi hanyoyin da Shari”a ta tanadar, wadanda 
suka hada da: 


1. 


Yin kowane abu domin Allah, ba tare da yarfiya ko Kazafi ko 
Kage ba ga abokan sabani, ko kuma yin abu don kawai a bata 
masu rai. 
Riko da Alkur'ani da Sunnah bisa fahimtar magabata na 
Kwarai, da kuma dabbaka hukunce-hukuncensu a cikin adini da 
rayuwa gaba daya. 
Bin hanyar magabata na Kwarai da Kokarin fahimtar addini irin 
yadda suka fahimta. 
Koyon karatu daga wadanda suka dace, da kuma nisantar 
girman kai ga dukkan musulmi. 
Kwadayi da kuma fatan shiriya da samun dacewa ga kowane 
musulmi. 

131 


Kanana.”””” An so iyaye su rika sumbantar `ya`yansu, da 
yin masu wasa, da shafa kansu, da dora su a kan cinya 
ko Kirji, da yawaita yin masu addu'a. Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya kasance 
yana sumbantar yara,”” yana rungume su,”” yana yin 
masu wasa,’ yana daukarsu ya dora a kan cinya”'” ko 
Kirji,”” yana shafa kan yara,”' musamman marayu, 
kuma yana yi wa yara addu'ar Allah Ya sanya masu 
albarka.”” Haka kuma, ya kasance ya kan dora hannunsa 
a kan kafadar yara, idan zai yi masu magana.” Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
kasance yana yin wadannan abubuwa ne ga yara saboda 
tausayawa da tausasawa da girmamawa da nuna Kauna 
gare su. Hasali ma, Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ya nuna cewa rashin 
sumbantar "ya ya, alama ce ta rashin tausayi da jin Kai 
gare su.” 


Amma wadannan abubuwan da aka bayyana, ba su nuna 
cewa iyaye su Kyale 'ya yansu haka nan sakaka, ba tare 
da yin masu tarbiyya ba. Dole ne iyaye su ladabtar da 
"ya yansu, kuma su rika kwabonsu a duk lokacin da suka 
ga sun karkace hanya. Ba shi daga Kauna ko tausasawa 
ko soyayya, a bar “ya ya ba tare da ladabi, da sanin ya 
kamata ba. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 


215 Muslim 
216 Bukhari da Muslim 
21 Bukhari a cikin a/-Adabu/ Mufrad. Sahih 
218 Bukhari da Muslim 
21? Bukhari da Muslim 
220 Bukhari da Muslim 
21 Bukhari 
222 Ahmad: Hasan 
223 Ahmad, Bukhari da Muslim 
224 Bukhari 
235 Bukhari 
132 


tabbata a gare shi) bai taba ganin yaro ya yi wani abin da 
ba dai dai ba, face ya shiryar da shi zuwa ga dai dai, ko 
ya kwabe shi. Wannan ya sa, a lokacin da aka kawo 
zakkar dabino wajen Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi), al-Hasan ibn Ali (Allah Ya 
yarda da shi) ya dauki daya ya sanya a bakinsa don ya ci. 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) yana ganinsa, sai ya ce masa: “Kikh, kikh,” don ya 
fito da shi (daga bakinsa)”. Sannan ya ce: Ba ka san (mu 
banu Hashim da banu Abdil-Muddalib) ba mu cin 
sadaka ba?”””” 


Haka kuma, a lokacin da Zainab bint Abi Salamah 
(Allah Ya yarda da ita)” ta shiga wajen Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) alhali yana 
wanka, ya debi ruwa a hannunsa ya watsa mata a fuska, 
kuma ya ce: “Tafi ki bani wuri, sakaryar yarinya!””” 
Bayan wannan, hadisi ya tabbata cewa, lokacin da 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ga hannun “Umar ibn Abi Salamah (Allah Ya 
yarda da shi) — a lokacin yana yaro — na yawo a cikin 
akushin abinci, sai ya ce masa: “Kai yaro! Ka ce: 
Bismillah, ka ci da (hannun) dama, kuma ka ci 
gabanka.””” Bugu da Kari, lokacin da Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ga al- 
Fadl ibnul Abbas (Allah Ya yarda da shi) na kallon wata 
mace, ita ma tana kallonsa (a lokacin aikin hajji), sai ya 


Kalmar farisanci wadda ke nuna tsawatawa da neman a bar abin da a 


ke aikatawa 

227 Bukhari da Muslim 

225 A lokacin tana karama 
229 Dabarāni: Hasan 

250 Bukhari 


133 


rika juyar da fuskarsa, don gudun kada ya ci gaba da 
kallonta.”' 


A takaice, soyayya da Kaunar da ya kamata iyaye su 
nuna wa ya yansu ba su nufin a bar 'ya ya ba tare da 
jawo hankali da kwabo ba, a duk lokacin da bukatar 
haka ta taso. Wajibi ne iyaye su tabbatar da cewa 
“ya yansu sun samu kyakkyawar tarbiyya, ta hanyar 
kwao, da jawo hankali, da nasiha, da tsawatarwa, da 
nuna fushi, da tsoratarwa, da kau da fuska, wani lokaci 
ma, har da duka, gwargwadon yadda ya dace. Illa iyaka, 
dole ne a lura da abin da ya fi dacewa a duk lokacin da 
bukatar yin wani abu ta taso. Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya kasance idan ya ji 
wani daga cikin mutanen gidansa (babba ko yaro) ya fadi 
Karya, yana kau da fuskarsa daga gare shi (don nuna 
masa bacin rai) har sai (wanda ya yi Karyar) ya tuba.” 
Haka kuma, ya yi umurni da dūkan yara idan suka Ki yin 
sallar farilla, daga shekara goma.” 


Don haka, lallai ne iyaye su sanya ido sosai game da 
alamuran ya yansu. Yana daga abin takaici, ka ga 
wadansu iyayen sun yi biris da “ya yansu, a lokacin da 
su ke abubuwan da bai dace ba. Misali, uwa ko uba na 
kallon yara suna cin abinci da hannun hagu, ko a ji suna 
zage-zage, amma ba za a kwaba masu ba, wai da hujjar 
cewa Kananan yara ne; ko kuma a ji suna yawaita 
rantsuwa, ko suna rantsuwa da sunan wanin Allah, 
kamar kwarankwatsa, ko tarnatsa, ko yāsin, ko Kabarin 
tsoho, ko rawanin tsoho, amma a Kyale su, saboda wai 
yara ne. To wannan dai ba Kauna ba ce a ma'aunin 


31 Bukhari da Muslim 

232 Ahmad da Hakim: Sahih [Duba Sahih a/-Jārni” #4675 da as-Sahīhah 
#2051] 

233 Abu Dawud da al-Bazzār: Sahih 


134 


Shari'a. Bayani ya gabata cewa Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) ya kasance mai 
tausasawa, da nuna kauna, da soyayya, da jin kai ga 
kananan yara. Amma duk da haka, ba ya barinsu, ba tare 
da ladabtarwa ko fadakarwa ba, idan ya ji/ga sun yi abin 
da ba daidai ba. Wannan ne ma ya sa Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: “Ku 
rataye bulala a wajen da iyalinku za su rika gani, domin 
kuwa (yin haka) ladabi ne a gare su.””” 


19. Wajibi ne iyaye su nisantar da `ya`yansu daga abokan 
banza don gudun kada su koyi munanan dabi'u daga 
gare su. Babu shakka, Musulunci ya ba abota da 
Kawance muhimmanci sosai, saboda irin tasirin da su ke 
da shi a cikin rayuwar mutane. 


Allah (Madaukaki) Ya yi umurni da a lazimci masu 
gaskiya;”” Ya zaburar da muminai a kan yin abota da 
mutanen da ke yawaita ibada;”” Ya kwadaitar da bin 
hanyar wadanda ke komawa gare Shi;”' Ya hana yin 
abota da azzalumai, saboda yin hakan, na haifar da 
nadama, da hasara a lahira;”* Ya sanya sakamakon 
abotar da ba a gina ta a kan asasin takawa ba, shi ne, 
samun Kiyayya a tsakanin abokai;?” kuma Ya tsawatar 
game da yin abota tare da wanda ya bar hanyarSa.”” 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: “Mutum yana kan addinin (halaye da dabi”un) 


24 Dabarāni, da Khadīb da Ibn Asakir: Hasan [Duba as-Sahihah #1447; 
da Salīh al-Jami” #4022] 
“> Taubah, 9:116 
230 Kahf, 18:28 
37 Lukman, 31:15 
235 Furkān, 25:28 
2 Zukhruf, 43:67 
240 Najm, 53:29 
135 


abokinsa, don haka, kowannenku ya duba wanda ya dace 
ya yi abota da shi. 24! 


Don haka, lallai ne kada iyaye su bar *ya'yansu su rika 
yin mu'amala da yaran da ba su da tarbiyya, a wajen 
wasa ko wajen zuwa makaranta. Haka kuma, ya kamata 
iyaye su tabbatar da cewa, wadanda ke yin abota da 
‘ya yansu, masu hankali ne, da sahihin addini, da 
kyawawan dabi'u. Wajibi ne su nisantar da "ya yansu 
daga jahilai ko fasikai, da wawaye ko masu dabi'un 
banza. 


20. Wajibin iyaye ne su kula da irin tufafi da kayan adon da 
Za su sayo wa ya yansu don su sanya. Rashin sanya ido 
a kan nau”o'in tufafin da yara ke amfani da su a yau da 
kullum, na da hadari a kan tarbiyya. Abin mamaki, 
wadansu iyayen na yin sakaci game da wannan al”amari, 
ta yadda "ya yansu za su rika sanya tufafin da ba su dace 
ba, wani lokaci ma, su sanya tufafin da Shari'a ta hana 
sanyawa, amma ba su kula ba. Misali, wadansu iyayen 
su kan sayo wa "ya yansu kayayyakin da ke dauke da 
hotunan manya-manyan kafirai, ko mawaka, ko “yan 
Kwallo, ko gumaka, ko karuwai, da sauran manya- 
manyan ashararan duniya, ko kuma tufafin da aka yi 
rubutun batsa, ko surkulle, ko rashin tarbiyya, a jikinsu. 


Haka kuma, wadansu kan sayo wa 'ya'yansu mata 
nau o'in tufafin da ke nuna tsiraici da rashin mutunci, 
tun suna Kanana. A ganin irin wadannan iyayen, abin da 
su ke yi daidai ne, kuma wai nuna Kauna ce ga `ya`ya. 
Ta haka, sai “ya yan su taso da tsananin son kafirai, irin 
su Lenin, Bob Marley, Michael Jackson, Ronaldo, 
Okocha, da Kanu, fiye da yadda su ke son Allah (Mai 


%1 Abu Dawud da Tirmidhi: Hasan li ghairih [Duba as-Sahihah #927] 
136 


girma da daukaka) da ManzonSa (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi), da sahabban Manzon Allah (Allah 
Ya yarda da su) da sauran bayin Allah na Kwarai. Sau da 
yawa an ji yara na cewa suna son zama Bob Marley ko 
Micheal Jackson ko Ronaldo da sauransu. Wannan, babu 
shakka, bala'i ne mai girma, a cikin al umma. 


Wajibi ne iyaye su tabbatar cewa "ya yansu na sanya 
tufafin da bai saba wa Shari'a ba. Kuma ya kamata su 
saba wa Kananan yara maza sanya dogon wando a 
lokacin da za su yi salla. Domin kuwa salla ba ta inganta 
ga wanda ya bude cinyarsa da gangan (alhali yana da 
ikon rufewa), kamar yadda Ibn Taimiyyah ya tabbatar. A 
Karkashin wannan magana ta Ibn Taimiyyah, Shaykh 
Muhammad Nāsiruddīn Al-Albānī ya ce: “Ya kamata a 
koya wa yara maza sanya dogon wando. Bai halatta 
iyaye su rika sanya masu gajeren wando (a lokacin da za 
su yi salla), kuma su rika tafiya da su masallaci a haka 
ba, saboda hadisin: “Ku umurci “ya yanku da yin salla 
idan sun kai shekara bakwai...’ Babu shakka umurnin da 
za a yi masu ya hada da sharuddanta, da rukunanta 
(kasancewar sallar ba ta inganta sai da su).”” 


Sai dai kuma, lallai ne iyaye su nisantar da "ya yansu 
daga sanya dogon wandon da tsawonsa ya wuce idon 
sawu; wanda sai an take shi a Kasa, saboda tsawo. Irin 
wannan wando, bai dace da Musulmi ba. Hadisai sahihai 
sun iyakance tsawon gyauto (kamar wando) zuwa wurare 
uku: (i) tsakiyar kwauri;”” (ii) tsakanin saman Rwauri 
zuwa Kasar gwiwa;”” (iii) daga tsakiyar Rwauri zuwa 


2? Ibn Taimiyyah, Hijabu! Mar'ah wa libāsuha fis-Salah, Ta'alīk 
Muhammad Nasiruddin al-Albani, (al-Maktabul Islami, Beirut, 1985), 
shafi na 28 

jā Ahmad, Muslim da Dabarāni 

%4 Ahmad, Tirmidhi, Nasā'i da Ibn Majah 


137 


idon sawu.”” Idan doguwar riga ce, Sunnah ta iyakance 
tsawonta zuwa idon sawu.”” Tufafin da ya wuce 
wannnan haddi, bai dace da karantarwar Sunnar Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ba, 
Allahumma, sai dai idan akwai mantuwa, ko kuma wata 
larura, kamar rauni ko mikin da a ke da bukatar 
rufewa.”” 


Malamai sun bayyana aibobin da ke tattare da sakin 
tufafi, har ya ja Kasa, a hakkin maza. Wadannan aibobi 
sun hada da: saba wa Sunnar Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi); da fadawa cikin 
abin da Shari'ah ta hana; da almubazzaranci; da takama, 
da alfahari da girman kai; da kamanceceniya da mata; da 
yiwuwar aukuwar najasa; da hadari ga ibada; da aukawa 
cikin hadarin rashin samun kallo da rahama daga Allah; 
da fadawa cikin ukubar Allah.” Don haka, wajibi ne 
kowane musulmi ya nisanci sakin tufafi, har ya ja Kasa, 
ko da kuwa ba da niyyar girman kaiba.” 


245 Ahmad, Abu Dawud da Ibn Majah 
6 Bakar Abdullah Abu Zaid, Hadduth-Thaub wal Uzrah wa Tahrīmul 
Isbal wa Libasish-Shuhrah, (Maktabah as-Sunnah, Egypt, 2001), shafi 
na 7-14 
??7 Bakar Abdullah Abu Zaid, Hadduth-Thaub wal Uzrah wa Tahrimul 
Isbal wa Libasish-Shuhrah, shafi na 23-24 
248 Bakar Abdullah Abu Zaid, Hadduth-Thaub wal Uzrah wa Tahrīmul 
Isbal wa Libasish-Shuhrah, shafi na 19-21 
2 Akwai mutanen da ke da’awar cewa, hadisan da suka tsawatar game 
da sakin tufafi ya wuce idon sawu, duk suna magana ne a hakkin 
wanda ya yi haka da nufin girman kai ko takama. Hujjarsu mafi Karfi, 
ita ce, bayan Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya bayyana wa sahabbansa (Allah Ya yarda da su) irin ukubar da 
aka tanada ga wanda ya saki tufafinsa, ya ja Kasa, saboda girman kai, 
Abubakar (Allah Ya yarda da shi) ya ce, ‘tufafina yana jan Kasa, duk da 
cewa ina Kokarin daga shi”. Sai Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) ya ce: ‘ba ka daga cikin masu sakin tufafi saboda 
girman kai’. Haka kuma, Abu Hurairah (Allah Ya yarda da shi) ya 
138 


ruwaito daga Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: “Allah ba zai dubi wanda ya ja tufafinsa a kasa, saboda 
takama ba, a ranar Riyama.” Wadanda ke ganin halaccin sakin tufafi ya 
ja Kasa, sun bayyana cewa, duk wanda ya saki tufafi ya ja Kasa ba da 
nufin girman kai ba, bai shiga cikin narkon da aka bayyana a hadisan 
ba. 

Sai dai kuma, wannan fahimtar kuskure ne. Hadisan Abubakar, da 
Abu Hurairah, da wata ruwaya daga Ibn Umar (Allah Ya yarda da su) 
na nuna irin hadarin da ke cikin sakin tufafi, saboda girman kai ko 
takama; amma hadisan Ibn Abbas, da Abu Sa'id al-Khudri, da 
Huzaifah (Allah Ya yarda da su) sun tabbatar da azaba ga wanda ya 
saki tufafinsa, ba tare da Kayyade wani dalili ba, ko la'akari da 
niyyarsa. Ke nan, ayyuka ne guda biyu mabambanta, wadanda ke 
Kunshe da sakamako dabam daban: wanda ya saki tufafi, da niyyar 
takama da girman kai, Allah ba zai kalle shi ba, a ranar kiyama, ba zai 
tsarkake shi ba, kuma yana da azaba mai radadi, kamar yadda hadisan 
Abubakar da Abu Hurairah da Ibn Umar (Allah Ya yarda da su) suka 
nuna. Idan kuwa ya saki tufafin har ya wuce idon sawu, ba tare da 
niyyar girman kai ko takama ba, Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) ya bayyana cewa za a Kona Kasan idon sawunsa, 
saboda mujarradin wannan mummunar aiki, kamar yadda Ibn Abbas, 
da Abu Sa'īd al-Khudrī, da Huzaifah (Allah Ya yarda da su) suka 
ruwaito. 

Kuma idan ma an Kaddara cewa duk hadisan na magana ne a kan 
wanda ya saki tufafi, saboda girman kai ko takama, shi Abubakar 
(Allah Ya yarda da shi) ya bayyana wa Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi), cewa hakan na faruwa a gare shi, duk da 
Kokarin da ya ke yi wajen tattare shi, da daga shi sama. Wadanda ke 
sakin tufafinsu a yanzu, suna yin haka? Ban da wannan, Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya tabbatar da cewa, 
Abubakar (Allah Ya yarda da shi) ba shi daga cikin wadanda ke sakin 
tufafi, saboda girman kai. Idan mutum ya saki tufafinsa a yanzu, wane 
ne zai ba shi tazkīyya ko lasisin cewa, ba don girman kai ya ke yi ba? 
Haka kuma, idan Abubakar (Allah Ya yarda da shi) ya saki tufafinsa a 
Kasa, kasancewar ya sayo shi ne a haka, me za a ce game da wadanda 
ke sayen yadi, su ba tela, ya auna su, sannan, su ce masa ga yadda su ke 
son tsawon tufafin? Bayan wannan, hadisai sun tabbata daga Ibn Umar 
da Jabir ibn Salim (Allah Ya yarda da su) cewa mujarradīn sakin tufafi 
a Kasa, girman kai ne da takama [Ahmad da Ibn Mani”). Wace hujja ta 
rage wa wadanda ke sakin tufafinsu har ya ja Kasa? 

139 


Haka kuma, ya kamata a nisantar da Kananan yara maza 
daga amfani da zinare ko sanya tufafin alhariri. Idan ma 
aka ga sun sanya, a umurce su da cirewa, tare da yin 
masu bayanin matsayinsa, a hakkin maza. Abdullah ibn 
“Amr (Allah Ya yarda da shi) ya ce: “Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ga tufafi 
(mai launin) fatse-fatse a jikina, sai ya ce: “Mahaifiyarka 
ce ta umurceka ka sanya!?”””” Kuma Jabir ibn Abdullah 
(Allah Ya yarda da shi) ya ce: “Mun kasance muna fisge 
shi (zinare ko tufafin alhariri) daga (jikin) yara maza, 
amma muna barinsa ga mata.”””' Bayan wannan, wajibi 
ne iyaye su hana 'ya yansu maza sanya abin wuya 
(sarka) da abin hannu (warwaro) da dan kunne, kamar 
yadda wadansu matasan da ba su da tarbiyya ke yi, a 
matsayin koyi da arna. Haka nan ma, wajibi ne a hana su 
yin irin askin nan na banza, wanda ke kamanta musulmi 
da kafirai, ko kuma a aske wani bangaren gashin kai, a 
bar saura, wai saboda gayu. 


Don haka, duk da cewa mafi yawan malaman mazhabobi guda 
hudu, na ganin cewa makaruhi ne sakin tufafi ya ja Kasa, ba haram ba, 
fahimtar da ta fi Karfi, da rinjaye, bisa tabbatattun dalilai, ita ce 
haramci. Kuma idan ma an dauka cewa makaruhi ne, mene ne amfanin 
aikata makaruhi, musamman idan za a iya kauce masa? Ballantana ma, 
wadansu malamai na ganin cewa hadisan da suka yi magana a kan 
haramcin sakin tufafi, sun kai matsayin mutawatir ma'anawi, domin an 
ruwaito daga Ibn Abbas, da Ibn Umar, da Ibn Mas'ud, da Abu 
Hurairah, da Anas, da Abu Zar, da A'ishah, da Hubaib ibn Mugaffal, da 
Abu Sa'id al-Khudri, da Huzaifah, da Mughirah, da Samurah ibn 
Jundub, da Sufyan ibn Sahl, da Abu Umamah, da Ubaid ibn Khalid, da 
Jabir ibn Salim, da Ibnul Hanzaliyyah, da Amr ibn ash-Sharīd, da Amr 
ibn Zurarah, da Amr ibn Fulan, da Kharim ibn Fatik (Allah Ya yarda da 
su). Duba littafin Bakar Abdullah Abu Zaid, Hadduth-Thaub wal Uzrah 
wa Tahn mul Isbāl wa Libasish-Shuhrah, shafi na 18-19 
250 Muslim 
231 Abu Dawud: Hasan 

140 


Su kuma “ya ya mata, lallai ne a saba masu da sanya 
hijabi (ko mayafi) cikakke idan za su fita gida zuwa 
makaranta ko kasuwa ko gidan biki ko asibiti ko ziyara 
ko wani wuri daban. Kuskure ne a kyale “yan mata su 
rika sanya tufafi shara-shara ko kuma su fita ba tare da 
hijabi cikakke ba, da zarar sun balaga, wato, sun fara 
jinin al'ada. Maganar cewa hijabi wajibi ne kawai a kan 
matar aure, ba ta da asali a cikin Alkur'ani da Sunnah. 
Allah (Mai girma da daukaka) Ya ce: “Kuma ka ce wa 
muminai mata su runtse daga gannansu, kuma su tsare 
farjojinsu, kuma kada su bayyana Kawarsu face abin da 
ta bayyana daga gare ta, kuma su doka da mayafansu a 
kan wuyan rigunansu, kuma kada su nuna Kawarsu face 
ga mazansu, ko ubanninsu...””? Kuma Ya ce: “Ya kai 
Annabi! Ka ce wa matanka na aure da "ya yanka da 
matan muminai su kusantar da manyan tufafin da ke 
kansu Kasa.”””* Hadisi ya tabbata cewa Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 
“Daga Karshen al'ummata, za a samu wadansu mata (na 
yawo) sanye da tufafi (amma kuma saboda shara- 
shararsa), tsirara (su ke a zahiri)... Ku la'ance su, domin 
kuwa la’anannu ne.””' A cikin wani hadisin, Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: 
“Ba za su shiga aljanna ba, kuma ba za su ji Kamshinta 
ba.””” Ke nan, da zarar yarinya ta balaga (ko da ba ta yi 
aure ba), wajibi ne ta sanya hijabi irin na Musulunci, 
idan za ta fita.” 


252 Nūr, 24:31 
253 Ahzab, 33:59 
254 Dabarāni: Sahih 


Muslim 


256 Nazari a cikin Alkur'ani da Sunnah na tabbatar da cewa akwai 
sharudda guda takwas da a ke bukatar lullu6i ko mayafin da mace za ta 
sanya (a lokacin da za ta fita) ya cika, kafin a kira shi hijabi. Sharuddan 
su ne: (1) ya zamanto ya rufe jikinta gaba daya (2) kada ya kasance shi 


141 


Haramun ne ga mace ta yi wa iyayenta ko mijinta da'a, 
idan suka hana ta sanya hijabi cikakke, a lokacin da za ta 
fita ko kuma suka takaita mata sanya hijabi ga lokacin da 
za ta yi salla kawai, kamar yadda wadansu ke yi. 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya ce: “Babu da'a ga wata halitta a cikin sabon 
Mahalicci”.”” Kuma ya ce: “Ana yin da'a ne a cikin 
abin da aka sani a Shar'ance.”””” Tun da sanya hijabi 
umurni ne daga Allah da Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi), ba daidai ba ne ga wata 
mace ta Ki sanyawa saboda mijinta ko iyayenta ba su so. 
Idan ta Ki sanyawa, ta yi laifi; idan kuwa ta sanya, ba ta 
da laifi a wajen Allah (Madaukaki), ko da iyayenta ko 
mijinta sun yi fushi. Hakika, da'a ga Allah (Mai girma 
da daukaka) da ManzonSa (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) na gaba da da'a ga miji ko iyaye. °” A 


kansa tufafi ne na ado (3) kada ya rika nuna wani Bangare ko wata gaba 
na jikinta, saboda shara-shara da shafa-shafarsa (4) kada ya zamanto 
matsattse ta yadda zai siffanta jiki (5) kada a sanya turare a lokacin da 
za a fita ko kuma tun kafin lokacin fitan bayan an san za a fita daga 
baya (6) kada ya yi kama da tufafin maza (7) kada ya yi kama da 
tufafin mata kafirai (8) kada ya kasance tufafi ne na shahara (saboda 
tsada ko arharsa, sai dai ya kasance matsakaici). [Duba littafin Jilbab 
al-Mar'ah al-Muslīmah na Muhammad Nasiruddin al-Albani). 
257 Muslim 
238 Muslim 
29 Akwai sabani mai tsanani, a tsakanin malamai, a wannan zamani, 
dangane da hukuncin rufe fuska da tafin hannu. Misali, a yayin da 
Shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani da al-Karadawi ke ganin 
halaccin bayyanar da fuska da tafin hannu, ko da ya ke rufewar 
mustahabbi ne; Shaykh Muhammad ibn Salih al-“Uthaymin da At- 
Tuwaijiri da mafi yawan malaman Saudia da malaman Yemen da 
malaman Sunnah na Kasar Masar na ganin wajibcin rufe fuska da tafin 
hannu. [Duba littafin Jr/bābu/ Mar 'atil Muslimah til Kitab was Sunnah 
da Ar-Raddul Mufhim na Al-Albani; Risalatu/ Hijab na Al-“Uthaymin; 
Risālatul Hijab na At-Tuwaijiri; Hirasatul Fadilah na Bakar Abdullah 
142 


Abu Zaid; da Al-Hijab na Musdafa Al-Adawi don ganin maganganun 
malamai, da sabanin da suka yi]. 

Abin lura shi ne, duk malaman sun tabbatar da Shar'ancin sanya 
nikabi da safar hannu, domin rufe fuska da tafin hannu. Hasali ma, 
sabanin da suka yi, ba wai a kan halacci ba ne. Sun yi sabani ne 
dangane da wajibci ko mustahabbancin nikabi. Kuma wannan sabani 
ba yanzu aka fara ba; tun daga lokacin sahabban Manzon Allah (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi) da tabi'ai da sauran magabata 
aka samu bambancin fahimta. Bambancin lokacin magabata (salaf) da 
abin da ke faruwa a yanzu shi ne: magabata ba su kulla a/-wala wal 
barā, wato, Kiyayya da soyayya, a kan mas'alar ba; amma wadansu 
daliban ilmi a yanzu, suna neman kafirta juna saboda nikabi. Duk da 
irin zafafa wa juna da aka yi a tsakanin Al-Albani, musamman a cikin 
Ar-Raddul Mufhim, da At-Tuwaijiri da magoya bayansa, ba su kulla 
soyayya da Kiyayya a kan wannan mas'ala ba. Abin mamaki, wadansu 
“yan zafi a Nijeriya, sun mai da mas'alar nikabi, kamar daya daga cikin 
rukunan Musulunci, ta yadda su ke kulla kiyayya da soyayya (siz; NY) 


a kanta. Irin wadannan daliban ilmi, ba su da wani magabaci a kan 
haka, daga cikin malaman da suka gabata, da malaman wannan zamani. 
Lallai ne daliban ilmi da masu da’awa su ji tsoron Allah. 

Kwatsam, sai ga wadansu “yan bidi'a na da'awar cewa nikabi bidi'a 
ne, kuma wai ba a fara sanya shi ba, sai bayan shekara hamsin (50) da 
barin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
duniya. Wannan Karya ce tsantsa, wadda ba ta bukatar a yi kace-nace a 
kanta. Wadannan mutane, galibinsu “yan boko ne wadanda suka 
tasirantu da shubuhohin ox 24, wadanda ke raddin hadisan Manzon 


Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ingantattu saboda 
wai sun saba wa abin da kimiyyar zamani ta tabbatar. Bayan wadannan 
“yan boko akida, an samu wadansu daga cikin shehunnan darika na 
sukar hijabi da nikabi, kuma suna umurtar matan Musulmi da sanya 
gyale ko digilgilallen mayafi, maimakon hijabi, wai don kada su yi 
kamanceceniya da matan “yan izala. 

Daga baya-bayan nan, sai ga wani malami a jami'ar Ahmadu Bello, 
Zaria, Issa Hasan Tikuma, ya rubuta wani littafi, yana sukar dalībai 
mata wadanda ke sanya nikabi, kuma yana kira ga malaman jami'a da 
su hana irin wadannan dalibai zama a cikin aji, a lokacin karatu. Bai 
tsaya nan ba, Tikuma ya jahiltar da malamai, kuma ya zarge su da 
jumudī, wato, daskarewar fahimta, da sakarci da kuma rashin fadin 
gaskiya. Hujjarsa a cikin wannan littafi mai suna The Abuse of Islam 
and the Dormancy of Islamic Scholars: Evidence from the Misuse of 

143 


bangaren miji kuma, haramun ne a gare shi ya bar 
matarsa ta fita, ba tare da hijabi cikakke ba. Idan ba za ta 
sanya tufafin da ya dace ba, a lokacin da za ta fita, kada 
ya yi mata iznin fita.”” 


Niqab (Face Veil) in the Nigerian Society ita ce wai wadansu mata na 
yin amfani da nikabi a matsayin kariya wajen satar jarabawa ko sace- 
sace a kasuwa, da sauran nau”o'in Barna. 

Tir da wannan mummunar famita, da kuma karfin halin rashin 
kunya (jara *a) a kan malamai. A ina aka taba aibanta wani tabbataccen 
abu a cikin Shari'ah saboda wadansu “yan tsirarun mutane da ke sakaci 
da shi? Wane tabbaci Tikuma ya ke da shi cewa dalibai mata suna 
fakewa da nikabi wajen yin Barna? Shin, Tikuma ba ya jin cewa yana 
Kokarin jawo wani bala'i ne ga kansa da hukumar jami’ar Ahmadu 
Bello, a dalilin kiraye-kirayen da ya yi cewa a dauki kwakkwarar 
mataki a kan masu sanya nikabi? Ba ya tunanin cewa barna ya ke yi wa 
Musulunci da musulmi, maimakon gyara? Allah Ya shiryar da mu. 

Kwanan nan aka ce Issa Hasan Tikuma ya sake rubuta wani littafi a 
kan nikabi. Ko da ya ke ba a buga littafin ba, wadanda suka tattauna da 
shi, sun ce littafin ya Kunshi bayanan da ke nuna cewa wai nikabi 
wajibi ne kawai a kan matan Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi). Duk da cewa babu wani dalibin ilmi da ya rudu da 
shirmensa, da yawa daga mutanen da ke mu'amala da shi, suna zaton 
cewa wai shi Ahlus-Sunnah ne! Bincike ya nuna cewa Issa Hasan 
Tikuma na fama da karkatacciyar akida, da kuma ra'ayin darikar 
sufaye, duk da cewa ba ya son a gane hakan. Allah Ya kyauta. 

260 Wadansu mata na da’awar cewa ba su sanya hijabi saboda ba shi ne 
ya ke tabbatar da tsoron Allah ba, kuma wai ai zuciya a ke dubawa ba 
tufafi ba. Haka kuma, su kan yi da'awar cewa akwai matan da ke sanya 
hijabi, watakila ma har da nikabi, amma ayyukansu munana ne. 
Wannan shubuhar na nuna jahilci da son zuciyar irin wadannan mata, 
duk da cewa suna samun goyon bayan wadansu malaman da ke da 
karkatacciyar fahimtar Musulunci. Sanannen abu shi ne, kamar yadda 
Allah (Mai girma da daukaka) Ya yi umurni da yin salla, da azumi, da 
zakka, da hajji, da biyayya ga iyaye, da kyautata wa makwabta da 
“yan'uwa, haka kuma, Ya umurci mata da sanya hijabi [Nur 24:31; 
Ahzāb 33:59]. Ke nan, biyayya ce ga Allah, mace ta sanya hijabi, ko da 
sanya hijabin bai hana ta yin wadansu munanan abubuwa ba. Shin 
akwai musulmin da zai ce ba a bukatar yin aure a yanzu, tun da dai bai 
hana wadansu ma'aurata yin zina ba!? Ko kuwa, za a ce ba dole ne 

144 


Haka kuma, kasancewar itace ana tankwara shi ne tun 
yana danye, ya kamata iyaye su himmatu wajen koya wa 
“ya yansu sanya hijabi, da saba masu amfani da shi, tun 
suna Kanana, musamman a lokacin da za su fita, 
maimakon gyale ko abin tatan Kullun koko.” Shaykh 
Muhammad Salih ibn al-“Uthaimin ya ce: “Ya ku 
“yan'uwa, iyayen ya ya mata! Sanya wa ya ya mata 
gajejjerun tufafi ko matsattsun tufafin da ke siffanta jiki 
ko tufafin da ke bayyana launin jiki saboda shara- 
shararsa, abu ne da ya yadu a tsakanin mutane kuma aka 
dauke shi da sauki. (Ku sani cewa) wanda duk ya sanya 
wa “ya yansa mata irin wadannan tufafi ko kuma ya 
kyale su idan sun sanya da kansu, to yana sanya masu 
tufafin “yan wuta ne, kamar yadda ya tabbata daga 
Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi). 
Ya kai uba musulmi! Yanzu za ka so wa yarka, kuma 
masoyiyarka, shiga wuta? Ka yarda ka rika sanya wa 
“yarka tufafin da zai nuna rashin kunyarta, bayan kuwa 
kunya na daga imani? Ka yarda 'yarka ta mai da kanta 
kamar wata hajar (kayan) sayarwa...?””” 


Wajibi ne iyaye su sanya ido a kan 'ya yansu mata don 
tabbatar da cewa ba su yin amfani da kayan ado na 
haram. Sanannen abu ne cewa karin gashi, da tsaga wani 


mutane su yi salla ba, tun da dai sallar ba ta hana wadansu musulmi 
aikata alfasha ba? 

201 Sanya hijabi na da fa'idodi masu yawa: (1) tsare mutunci; (2) 
tsarkake zuciya; (3) samun kyawawan dabi'u; (4) alama ce ta kamewa; 
(5) hanya ce ta karya kwadayi da tunanin shaidan; (6) yana taimakawa 
wajen tsare kunya da kishi; (7) yana hana tabarruj. [Duba littafin 
Hirāsatul Fadilah na Bakar Abdullah Abu Zaid]. 

202 Imam Muslim da Dabarani suka ruwaito hadisin, kuma ya gabata. 

23 Samir Abdul-‘Azīz, Manhaj al-Islam fi Tarbiyyatil Aulad, shafi na 
247-248 


145 


bangare na jiki don ado,”” da aske gashin gira, da 
amfani da duk wani sanadarin da ke canza fatar jiki 
(bleaching), haramun ne a musulunci. Hasali ma, 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya roki Allah (Mai girma da daukaka) Ya la”anci 
wadanda ke yin haka, kamar yadda hadisai suka 
tabbatar.”” Amma abin mamaki, wadansu iyayen ne ke 
umurtar “ya yansu su tsaga jikinsu, su yi zane-zane ko 
hotunan abubuwa masu rai (bayan an tsattsaga jikin), da 
sunan ado. Wani lokaci ma, iyayen ne ke yin haka da 
kansu. Idan iyaye suka tsaga fuska ko wani Bangare na 
jikin “ya yansu, laifin yana kansu, tun da dai "ya yan ba 
su da ikon hanawa a wannan lokaci.”” Wannan shi ne 
abin da Imām Nawawī da mafi yawan malamai suka 
tabbatar.*' 


2 


— 


.Hakkin “yaya ne a kan iyayensu a sanar da su 
muhimmancin lokaci da yadda za su yi amfani da shi, da 
fahimtar da su cewa an halicce su ne don bauta, da 
tunatar da su wajibcin tattali don zama sojojin 
Musulunci, da fadakar da su kalubalen da ke gabansu, a 
matsayinsu na yara manyan gobe, da karantar da su irin 


24 Wannan ya hada da tsagar al'ada da a ke yi wa yara a fuska, kamar 
bille, fashin goshi, kwale, tsagen kananci, mallanci, gobiranci, nufanci, 
yarbanci da sauransu. Dukkansu laifi ne, kuma canza halittar Allah ce, 
da cutar da jiki ba tare da larura ba. Wadanda aka yi wa irin wannan 
tsaga tun suna Kanana, ba su da laifi, domin kuwa ba su da ikon hanawa 
a wancan lokaci. Sai dai kuma wajibi ne su nisantar da nasu “ya yan 
daga irin wannan aiki mara kyau nan gaba. 
265 Bukhari da Muslim 
26 Wannan hukuncin bai hada da huda kunne don sanya wa yara mata 
dan kunne, da sauran kayayyakin ado ba. Shi kam babu laifi, tun da dai 
larura ce, kamar yadda malamai, irin su Ibn al-Kayyim, suka tabbatar. 
Duba littafin Tuhfah al-Maudūd, shafi na 143-144 
27 Samir Abdul-“Aziz, Manhaj al-Islam fi Tarbiyyatil Aulad, shafi na 
245 

146 


gudummuwar da ake sa ran su ba da wajen kawo ci gaba 
da daukaka ga al'umma. Wadannan abubuwa za su 
tabbata ne kawai idan "ya ya sun taso da kishin zuci, da 
son karatu da aiki da shi, da son dogaro da kai, da 
kyakkyawar mu'amala, da son taimakon jama'a, da sanin 
muhimmancin lokaci, bayan sun samu kyakkyawar 
tarbiya.”” 


268 «7 okaci” yana daga abubuwa mafi tsada wadanda Allah (Mai girma 
da daukaka) Ya yi wa bayinSa kyautarsu. Babu wata kasuwa da a ke 
sayar da ‘lokaci’; shi ne farkon abin da a ke nema daga kowane 
musulmi, kasancewar jihadi, da da’awah, da karatun AlKur'ani, da tsai 
da salla, da yin ziyara, da koyon karatu da karantarwa duk suna bukatar 
lokaci. Wannan ya sa a ke daukar ‘lokaci’ a matsayin rayuwa. Saboda 
matsayin ‘lokaci’, Allah (Mai girma da daukaka) Ya goranta wa 
bayinSa ni'imar ‘lokaci’ [An'ām, 6:13; Ibrahim, 14:32-34; Nahl, 16:12; 
Isra, 17:12; Fussilat, 41:37], kuma Ya rantse da ‘lokaci’ gaba dayansa 
ko sashensa [‘Asr, 103:1; Lail, 92:1-2; Fajr, 89:1-4; Duha, 93:1-2; 
Inshikak, 84:16-17; Takwir, 81:17-18]. 

*Lokaci” na da matukar muhimmanci a rayuwar musulmi: shi ne 
rayuwa gaba daya, kamar yadda Al-Hasan Al-Basari ya ce, “Ya kai dan 
Adam, rayuwarka gaba daya ta Kunshi kwanaki ne, idan wata rana ta 
wuce, sashenka ne ya wuce.’ “Lokaci' na daga asalin ni'imomin da 
Allah Ya yi wa bayinSa; yana daga cikin abubuwan da za a yi hisabi a 
kansu a ranar Kiyama; kuma shi ne uwar dukiya da jarin kowane 
mutum. 

Wajibi ne musulmi ya yi amfani da lokacinsa, yadda ya dace. Haka 
kuma, laifi ne a tozarta ‘lokaci’, domin yin hakan, na jawo nadama, 
kuma butulci ne ga Allah. A wannan zamani, rashin amfani da ‘lokaci’ 
yadda ya dace, alama ce ta ci baya ga al umma. 

Amfani da ‘lokaci’ yadda ya dace na bukatar: (i) tsattsara abubuwan 
da za a gabatar (ii) samar da manufa, da abin da a ke son a cimma, tun 
gabanin a gudanar da abu (iii) shirya abubuwa a bisa tsarin cancanta, da 
gwargwadon muhimmanci (iv) shirya jadawalin ayyukan da za a yi a 
cikin yini (v) amfani da lokacin da ya fi dadi, da kuma karsashi ga 
mutum (vi) sabawa da Kin daukar nauyin abubuwan da ba su zama dole 
ba (vii) watsi da aidar sai komai ya yi daidai, dari bisa dari, domin 
kuwa kyautatawa da ingantawa kawai a ke bukata, ba wai kamala ba. 

Malamai sun bayyana cewa kowane mai hankali yana bukatar raba 
*lokacinsa” gida hudu: (1) ambaton Allah ta hanyar nau”o'in ibada na 

147 


Wajibi ne iyaye su tsawata wa “ya yansu, a duk lokacin 
da suka ga suna amfani da lokaci wajen aikata abubuwan 
da ba za su amfane su ba, duniya da lahira. Zaman 
dumama benci, da zaman kashe wando, ko zaman kalle- 
kallen finafinan wasan kwaikwayo””” da wasannin “yan 


farilla da nafila (2) yi wa kai hisabi (3) tunani a cikin halittar Allah (4) 
biyan bukatar duniya, kamar neman abinci. 

?9? Bincike ya tabbatar da cewa kallon finafinai na da illoli ta fuskar 
akida, da al”ada, da tarbiyya, da tarihi, da tunani, da lafiya, da tattalin 
arziki. Ta Gangaren akida, finafinai na da illolin da suka shafi nuna 
muhimman alamomin kafirai da Bataccen addininsu; da nuna cewa 
wadansu mutane, musamman matsafa, da shugabannin kiristoci, 
wadanda ke yin amfani da karama ta Karya ko gicciye (cross), suna iya 
yin tarayya da Allah wajen yin halītta da kashewa da rayawa; da haifar 
da shakku a cikin zukatan wadansu, game da ikon Allah da KarfinSa; 
da koyar da sihiri da bokanci; da koyar da yin wasa da sunan Allah. A 
Bangaren yanayin zamantakewa, wadanda ke kallon finafinai, su kan yi 
sha*awar gwanayen “yan fim, ko mawaka daga cikin kafirai da karuwai 
da kangararru, da irin dabi”un da su ke nunawa a lokacin wasan fim, da 
son koyi da su; da yada halayen banza; da koyar da zinace-zinace, da 
fyade, da kisan kai; da nau”o'in rashin gaskiya, kamar Karya, da zamba 
da karar rashawa. A angaren tarbiyya kuma, kallon finafinai na 
babbako wa samari sha'awar mata, da son yin jima'i; da raye-raye; da 
maganganun batsa; da bayyana tstraici; da rashin son sanya tufafin da 
ya dace; da sauransu. A Bangaren ibada, kallon finafinai na haifar da 
sakaci da jinkiri wajen ibada; da jawo tauye lada; da wulakanta hijabi. 
A tarihance, finafinan da a ke shiryawa, musamman daga Kasashen 
Turai, na kawo tarihi a hagungunce domin a gur6uta sahihin tarihin 
Musulunci; da nuna azzalumai a matsayin masu gaskiya; da rashin 
Kimanta baraden Musulunci; da tsoratar da musulmi game da Karfin 
kafirai. A fagen lafiya, kallon finafinai na jawo matsala ga idanuwa; da 
haifar da rashin barci. 

Abin bakin ciki da takaici shi ne, duk wadannan matsaloli da 
aibobin da ke tattare da finafinan Turanci (Nigerian Films), da finafinan 
India, da wadanda a ke shigo da su daga Kasashen Turai, ana samunsu a 
cikin finafinan Hausa. Hasali ma, Garnar da “yan fim din Hausa ke yi 
wa Musulmin Nijeriya da Musulunci ta fi wadda wadancan ke yi, 
saboda mutane na fahimtar halshen da “yan fim din Hausa ke amfani da 

148 


aljannu (cartoon), ba su da amfani a cikin rayuwar 
musulmi (yaro da babba, mace da namiji), Allahumma, 
sai dai idan cartoon din da aka shirya bisa tsarin 
Musulunci. Ibn al-Kayyim ya ce: “Kuma ya kamata 
waliyyin yaro (iyaye ko waninsu) ya nisantar da shi daga 
karar abin hannun mutane, domin kuwa da zarar ya 
saba kara, hakan zai zame masa dabi'a; sai ya zamanto 
maimakon ya rika ba da wa, sai dai ya karba. Kuma ya 
kamata (uba) ya koya wa yaronsa yin kyauta da 
taimakon jama'a (gwargwadon hali). Idan zai ba da 
kyautar wani abu, an so ya ba da ta hannun yaron, don ya 
saba masa da ayyukan alhairi. Haka kuma, ya kamata ya 
nisantar da shi daga kasala, da zaman kashe wando da 
dumama benci, domin kuwa abubuwa ne wadanda ke 
haifar da tawaya ga wanda ke yinsu.”””” 


22.Lallai ne iyaye su rika karantar da `ya`yansu sahihin 
tarihin Musulunci, da irin gwagwarmayar da sahabban 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) suka yi wajen tsare martabar addinin Musulunci, da 
yada shi a duniya. Haka kuma, lallai ne a karantar da su 
martabar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da sauran 
malaman Sunnah, da irin abubuwan koyi da suka yi a 
cikin rayuwarsu. Idan yara suka ilmantu a kan matsayin 
sahabban Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi); suka fahimci daraja da matsayin 
matan Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) da `ya yan Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) da jikokin Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi); da 


shi. Haka kuma, ana ganin irin fitsara, da ballagazanci, da sakarci, da 
shashanci, da kwaikwayon al'adu da addinin kafirai, da rashin kamun 
kai, da munanan dabi'un da mafi yawan “yan fim ke koyarwa ta 
fuskoki dabam daban. Allah Ya kiyaye mu. 
1 Tuhfah al-Maudūd, shafi na 162 

149 


matsayin tabi'ai da manyan malaman Sunnah, ana sa ran 
su girmama su, irin girmamawar da ta dace da su, kuma 
su yi tsayuwar daka wajen tsare martabarsu da bayyana 
falalarsu, tare da tona asirin wanda ke adawa da su. Haka 
kuma, ana sa ran su dauki wadannan manyan mutane a 
matsayin abin koyi gare su, maimakon “yan Kwallo da 
“yan rawa ko kangararrun matasan da ke yin finafinai. 


23. Ya kamata iyaye su tarbiyyantar da “ya yansu a kan yin 
da'awa, da umurni da kyakkyawa da hani da mummuna, 
domin su san muhimmancin kokarin tabbatar da gyara a 
cikin al umma.” Haka kuma, ya kamata iyaye su nemi 


7! Da'awah ta Kunshi yin kira zuwa ga imani da Allah, da abin da 
ManzanninSa suka zo da shi, ta hanyar gaskata abin da suka ba da 
labari, da yin masu da'a cikin umurninsu. Kira zuwa ga addinin Allah 
farilla ce da Allah (Madaukaki) Ya dora a kan al ummar Musulmi baki 
daya [Aal Imran, 3:110]; sai dai kuma tana zama farillar dole a kan 
shugaba [Hajj, 22:41], sannan sai malamai, kasancewar sun dauki 
alkawari ga Allah (Madaukaki) cewa za su bayyana littafinSa, ba tare 
da boyewa ba [Aal Imran, 3:187]. 

Ayoyin Alkur'ani da ingantattun hadisai sun zo da umurni game da 
yin da'awah [Aal Imran, 3:104; Nahl, 16:125; Taubah, 9:71; Bukhari 
da Muslim;]. Haka kuma, hadisan Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) sun yi umurni da yin da'awa, da umurni da 
kyakkyawa da hani da mummuna [Bukhari da Muslim]. Malamai da 
yawa sun tafi a kan cewa yin kira zuwa ga hanyar Allah, da umurni da 
kyakkyawa da hani da mummuna wajibi ne a kan kowane Musulmi 
gwargwadon iko. Misali, Ibn Kathir, a cikin tafsirinsa, a karkashin Aal 
Imran, 3:104, ya bayyana cewa yin da'awa wajibi ne a kan kowane 
mutum, gwargwadon ikonsa. Haka kuma, Ash-Shaukāni, a cikin 
tafsirinsa, a Karkashin Yusuf, 12:108, ya bayyana cewa ayar na nuna 
wajibcin koyi da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) a cikin da awah. 

Ahlus Sunnah na yin da’awah saboda dalilai guda tara: 

1. Lada mai girma wanda Allah (Madaukaki) Ya tanadar wa 
mai yin da'awah, kasancewar wanda ke yin da'awah: yana 
daga cikin mafi kyautata magana [Fussilat, 41:33]; shi ne 
mafi alhairin mutane [Aal Imrān, 3:110]; yana daga cikin 

150 


masu babban rabo a duniya da lahira [Aal Imran, 3:1041; 
yana da ladan kwatankwacin mutanen da suka bi shi 
[Muslim]; yana samun lada wanda ba ya yankewa bayan 
mutuwarsa [Muslim]; yana samun addu'ar neman gafarar 
Allah (Madaukaki) daga wadanda ke sama da kasa, har da 
tururuwar da ke cikin rami, da kifin da ke cikin teku 
[Dabarani]; yana samun matsayin da alhairinsa ya fi duniya 
da abin da ke cikinta [Bukhari]. 

2. Yin biyayya da da'a ga umurnin Manzon Allah [Ahmad da 
Bukhari) da yin koyi da Annabawa [Yusuf, 12:108]. 

3. Samun uzuri wajen Allah (Madaukaki) a ranar Kiyama 
[A arāf, 7:164]. 

4. Neman tsira da kubuta daga fitinar duniya da lahira [Anfāl, 
8:25). 

5. Al'umma ta gyaru kuma al”amarinta ya kyautatu. 

6. Kalubalantar Garnar “yan bidi'a, da bayyana wa al”tumma 
gaskiya, da kare martabar sahihin addini (Nisa, 4:104]. 

7. Mutane su fahimci gaskiya, kuma su iya bambancewa a 
tsakanin gaskiya da Karya (Nur, 24:54]. 

8. Samar da aminci a cikin alt umma (Hud, 11:117]. 

9. Tabbatar da manufar da awar Sunnah, da yada ta, da kare 
muradunta. 

Ana kiran mutane ne zuwa ga sanin Allah (Mai girma da daukaka) 
da sunayenSa da siffofinSa, da sanin Shari”arSa da ke kai mutane zuwa 
ga aljanna, da sanin sakamakon yin maSa da'a ko kangarewa, kamar 
yadda Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
koyar da Mu'azu ibn Jabal (Allah Ya yarda da shi) a lokacin da ya tura 
shi zuwa Yemen [Bukhari da Muslim]. Za a yi wa mutane da'awah a 
kowane lokaci, gwargwadon yanayi da iko: dare da rana, kamar yadda 
Annabi Nuhu (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya yi [Nuh, 
71:5]; a cikin halin tsanani da Kunci ko yalwa, kamar yadda Annabi 
Yusuf (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya yi a cikin 
kurkuku (Yusuf, 12:39-40]; hatta a cikin ciwon ajali, kamar yadda 
Annabi Ya'akub (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya yi ga 
"ya yansa [Bakarah, 2:133]; da lokacin gargarar mutuwa, kamar yadda 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya yi 
wasiyya game da kiyaye salla da hakkokin bayi [Ahmad, Abu Dawud, 
Nasa'i, Baihaki, Ibn Hibban da Dabarāni]. 

Ana gina da'awa ce a bisa asasin ilmi, da fahimtar hali, da yanayi da 
matakin ilmin wanda za a yi wa da awar, da fahimtar halin da a ke ciki, 

151 


taimakon dattawan Kwarai, da sauran mutanen kirki 
wajen ganin “ya yansu sun samu tarbiyya. Babu laifi su 
hada 'ya'yansu abota da 'ya yan da aka san suna da 
tarbiyya, ko kuma su tura su gidajen mutanen da suka 
shahara da dabi'un kwarai domin su koyi tarbiyya. Idan 
an yi bakon malamin Sunnah, iyaye su tafi da ya yansu 
wajensa domin ya yi masu nasiha tare da jawo hankali, 
kuma ya kwadaitar da su a kan shiga cikin harkokin 
da'awa. Idan an samu hali, iyaye su tafi da "ya yansu 
ziyarar malaman Sunnah a wasu garuruwan domin a 
saba wa yara lazimtar mutanen kirki da son jin alhairi. 


KALUBALEN DA KE FUSKANTAR TARBIYYA 


A yau, tarbiyya a cikin al'ummar musulmi na fuskantar 
matsaloli, da Kalubale iri-iri. Wadannan matsaloli sun shafi 
cikin gida da waje, kuma suna yin karen-tsaye ga tarbiyyar 
“ya yan musulmi. 


da fahimtar hanyoyin isar da da” awar, wadanda suka hada da rediyo da 
talbijin da yanar gizo da wayar hannu da jarida da mujalla da allon 
masallaci. Za a iya gudanar da da awa ta hanyoyin shirya darussan ilmi, 
da muhadarori, da bude makarantun islamiyya ko boko, da makarantun 
hardar AlKur'ani, da ziyarar asibiti ko gidan yari, da ziyarar gidan 
marayu, da filin idi, da sauran wuraren da a ke taruwa. 

Ya kamata mai da'awah ya fara gyara kansa saboda tasirin yin haka 
a cikin da'awah (Hud, 11:88; An'ām, 6:14]; daga nan sai makusantan 
shi, kamar ma'aura da `ya`ya da `yan’uwa da dangi [Shv’arā, 26:214]; 
daga nan sai makwabta na kusa da na nesa [An'am, 6:92]; sannan 
sauran mutanen duniya gwargwadon iko da halin da a ke ciki [Ibrahim, 
14:1]. 

Lallai ne mai da'awa ya mallaki siffofi guda takwas: takawa; da 
ikhlasi; da gwargwadon ilmin da ya ke bukata don yin da'awar; da 
zamantowa kyakkyawar abin koyi; da Kankan da kai; da juriya; da 
la'akari da halin wanda za a yi wa da'awar. 

152 


Daga cikin manyan Kalubalen da ke fuskantar tarbiyya, 
akwai: 
1. Talauci?”? 


?? Talauci ya Runshi yanayin rashin mallakar abin da a ke bukata a 
cikin rayuwa, da ya hada da abinci, da abin sha, da muhalli. Masana 
ilmin tattalin arziki sun kasa talauci gida biyu: (1) mai dama-dama, da 
ke haifar da yanayin da mutane za su rasa abincin da ke gina jiki, da 
abubuwan more rayuwa (2) mai tsanani, da ke haifar da yanayin da 
mutane da Kyar za su rayu, yanayin daga shi sai mutuwa, saboda rashin 
abinci, da ruwan sha tsaftatacce, da wajen kwana, da ilmi, da abubuwan 
da za su kyautata tsaftar muhalli. 

A yau, matsalar talauci na daya daga cikin matsalolin da suka fi 
addabar mutane. A Kididdigar da cibiyar ICPD ta yi a shekarar 2002, an 
Kiyasta cewa fiye da mutane biliyan daya ne ke rayuwa a cikin 
matsanancin talauci. A Nijeriya, binciken da aka gudanar a tsakanin 
2006 zuwa 2007 ya gano cewa kusan kashi biyu bisa uku (75) na “yan 
Nijeriya na fama da matsanancin talauci, kuma suna rayuwa a kan Kasa 
da dalar Amurka guda daya ($1) a kowace rana, duk da cewa Nijeriya 
ta samu fiye da dala biliyan dari uku ($300 billion) daga man fetur da 
iskar gas, tun daga 1960 zuwa yau. 

Ba da dadewa ba, a cikin shekarar 2008, tsohon gwabnan babban 
bankin Nijeriya (CBN), Farfesa Soludo, ya bayyana cewa kimanin 
kashi saba’in bisa dari (70%) na mutanen da ke zaune a arewacin 
Nijeriya, na rayuwa a kan Kasa da naira dubu hudu (N4000) a kowane 
wata. A Kiyasin da aka yi wa mutanen da ke rayuwa a cikin jihohin 
arewa, an bayyana cewa kashi 95% a jihar Jigawa, kashi 89.7% a jihar 
Kebbi, kashi 88.6% a jihar Kogi, kashi 86.3% a jihar Bauchi, kashi 
85.2% a jihar Kwara, kashi 83.3% a jihar Yobe, kashi 80.9% a jihar 
Zamfara, kashi 77% a jihar Gombe, kashi 76.8% a jihar Sokoto, da 
kashi 71.7% a jihar Adamawa na rayuwa a kan Kasa da naira dari da 
talatin (N130) a kowace rana, ko kuma naira dubu hudu (N4000) a 
kowane wata. 

Bayan wannan, duk da irin rawar da ilmin boko ke takawa a wajen 
kawar da talauci da kawo ci gaba ga al'umma, musamman a wannan 
zamani, mutanen arewa, wadanda galibinsu Musulmi ne, an bar su a 
can baya. Misali, tsohon gwabnan CBN din, ya bayyana cewa a cikin 
fiye da dalibai miliyan daya (1,000,000) wadanda suka zauna wa 
jarabawar share fagen shiga jami'a a shekarar 2008, dalibai dubu 
saba'in da uku (73,000) ne kawai daga dukkan jihohin arewa in ban da 
jihohin Kogi da Kwara da Benue, a yayin da a jihar Imo kawai, an 

153 


2. Sadadowar munanan akidu da hanyoyin bata?” 


samu fiye da dalibai dubu dari (100,000). Wannan na nuna cewa babu 

mamaki idan talauci ya yi wa Musulmin Nijeriya kaka-gida, 

musamman wadanda ke zaune a arewa. 

Musulunci na kallon talauci a matsayin musiba, wadda ke auka wa 
mutane, kuma ya kamata a nemi tsarin Allah (Mai girma da daukaka) 
daga gare ta, kuma a yake ta, saboda mummunar tasirinta a kan akidar 
mutane, da mu'amalarsu. Talauci ba abin so ba ne, kuma ba a yin tutiya 
ko Kafafa da shi, ballantana ya zamanto abin alfahari. Talauci na da 
hadari mai yawan gaske a kan akida, da dabi'a, da mu”amala, da 
tunanin mutane. Talauci na daya daga cikin manya-manyan dalilan 
yaduwar munanan dabi'u da ayyukan alfasha, kamar sata da zina da 
kisan rai. 

Talauci na daya daga cikin abubuwan da ke yin karen-tsaye ga 
tarbiyya. Da yawa daga “yan matan da ke yin talla a cikin kasuwa ko a 
tashar mota ko a gidajen mai, suna yi ne saboda talaucin iyayensu. Ba 
wani abu ne Boyayye ba cewa irin wannan tallace-tallace na daga cikin 
abubuwan da ke gurbata tarbiyyar "ya ya. Haka kuma, wani lokaci, 
wadansu iyayen ba su iya kwaba wa 'ya'yansu, musamman “yan mata, 
a lokacin da su ke yin abubuwan da ba su dace ba, kasancewar sun kasa 
dauke wa `ya` yan nasu larurorin rayuwa. 

Musulunci ya dauki matakan yin fada da talauci, da magance 
matsalolinsa ta hanyoyin da suka hada da: (1) ilmantar da mutane 
sahihiyar akidar cewa arziki daga Allah (Madaukaki) ya ke; abin da 
Allah Ya raba wa bawa, shi ne nasa, kuma wajibin kowane musulmi shi 
ne ya yi hakuri da musibar talauci, sannan ya dauki matakan kawar da 
shi (2) neman tsari daga talauci ta hanyar addu'o'i (3) zaburar da 
mutane a kan yin aiki, da neman na kai, da dogaro da kai, da kai-kawo 
wajen neman abin rayuwa (4) haramta zaman banza, da barace-barace, 
da maula, da sana'ar roko (5) tabbatar da taimakekeniya a cikin 
al'umma, ta hanyar tallafi daga iyali da "yan'uwa da dangi, da tallafi 
daga mutanen gari, da kuma tallafi daga hukuma. 

?? Daga cikin munanan akidun da ke yin karan-tsaye, da barazana ga 

tarbiyyar Musulunci a wannan zamani, akwai: 

1. Akidar Shi'a, wadda ke karantar da zagin sahabban Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), da kafirta su, 
musamman Abubakar da Umar da Uthmān da Mu'awiyah da Amr 
ibnul “Ass da Mughirah ibn Shu'ubah da Dalha da Zubair da 
Abdur-Rahman ibn “Auf da A’isha da Hafsah (Allah Ya yarda da 

154 


su). Haka kuma, “yan shi'a na da akidar cewa sahabban Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) gaba dayansu 
sun yi ridda bayan rasuwar Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) in ban da wadansu “yan tsirarun da ba su 
wuce guda ashirin da biyar ba. 

Wadanda ke bin akidar shi'a na ganin cewa A'isha (Allah Ya 
yarda da ita), matar Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi) ta yi zina, kuma ta cancanci zagi da la'ana, duk 
da cewa Allah (Madaukaki) Ya tsarkake ta; Ya wanke ta daga 
zargin da munafukai suka yi mata; Ya yi kashedi ga wadanda ke 
yada labarin; Ya karya ta su; kuma Ya tabbatar da cewa wadanda 
ke fadin haka ba mutanen kirki ba ne (Nur, 24:11-25]. 

“Yan shi'a na da akidar cewa Abubakar da Umar da Uthman 
(Allah Ya yarda da su) ba halifofin Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi) ba ne, domin wai sun ha'inci Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), kuma wai sun 
Ki zartar da wasiyyar da ya yi masu cewa wai Aliyyu ibn Abi Dālib 
(Allah Ya yarda da shi) shi ne zai zamanto halifa a bayansa. Bayan 
wannan, “yan shi'a sun soki Abu Hurairah (Allah Ya yarda da shi), 
kuma sun zarge shi da cewa wai yana Kirkiro hadisan Karya. Amma 
a nasu bangaren, “yan shi'a sun Kirkiro hadisan Karya Balo-6alo 
domin su kare munanan akidunsu, da kaidinsu game da Musulunci 
da musulmi; kuma suna da dabi”ar watsi da duk wani hadisin da ya 
saba wa ra'ayoyin da suka gina addininsu a kai. 

“Yan shi'a na ganin halaccin auren wacin gadi (auren mutu 'a), 
da aladar ba da aron farjin mace (rāratu/ furij), da halaccin jin 
dadi da jaririyar da ke shan nono, da halaccin saduwa da mace a 
duburarta, da ganin rashin wajibcin sallar Juma'a, har sai 
Mahadinsu ya bayyana, da sauransu. Haka kuma, suna ganin 
halaccin boye wa mutane gaskiyar abin da ke cikin zukatansu, tare 
da bayyanar da sabanin haka a fili, wai da sunan tukiyyah. Bayan 
wannan, “yan shi'a sun saba wa musulmin duniya a cikin 
mas'alolin Alkur'ani, da rukunan Musulunci, da shugabanci. Suna 
da akidar cewa AlKur'anin da ke hannun Musulmi bai cika ba, wai 
saboda Abubakar da Umar da Uthmān da wadansu sahabbai (Allah 
Ya yarda da su) sun yi Kari da ragi a cikinsa. A wajen “yan shi'a, 
Alkur'anin gaskiya yana hannun Mahadinsu, wanda ya shige rami 
tun yana rarrafe, yau fiye da shekara dubu daya, bai fito ba. A 
da”awarsu, idan Mahadinsu ya fito, zai bayyanar da AlKur'anin 
gaskiya. Amma a babin tukryya, “yan shi'a na karanta AlKur”anin 

155 


da ke hannun sauran Musulmin duniya a halin yanzu, kuma suna 
bayyana shi a cikin jama”a, sannan suna Karyar cewa ba su da wani 
Alkur'ani sa6anin wanda ke hannun sauran Musulmi. 

A Gangaren rukunan Musulunci, “yan shi'a sun Kara rukunin 
yarda da limanci, da kuma shugabancin Aliyyu ibn Abi Dālib da 
Al-Hasan da Al-Husain (Allah Ya yarda da su) da sauran mutane 
guda tara, wadanda suka ga damar zabe daga zuriyyar Al-Husain, a 
matsayin daya daga cikin rukunan Musulunci/imani. Dangane da 
shugabanci, “yan shi'a ba su yarda da halifancin Abubakar da Umar 
da Uthmān (Allah Ya yarda da su) ba. Hasali ma, suna daukarsu 
kafirai, kuma maciya amanar Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi). A wajen “yan shi”'a, wadancan limaman nasu 
guda goma sha biyu, su ne halifofin Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi). Kuma suna da akidar cewa 
limamansu guda goma sha biyu, suna da matsayin da ya fi na 
kowane mala'ika ko Annabi a wajen Allah; kuma wai sun san 
gaibu; kuma ba su yin kuskure, ba su rafkannuwa; ba su mantuwa; 
sannan kuma, ba su mutuwa sai lokacin da suka so. 

Bugu da Kari, “yan shi'a na da dabi'ar fakewa a Karkashin 
da” awar son mutanen gidan Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) domin ganin sun yaudari mutanen da ba su da 
ilmin sharrin addinin shi'a, ta yadda ba za a yi saurin fahimtar 
bala”īn da ke tattare da su ba. Yana daga hanyoyin da su ke bi 
wajen yaudarar mutane, dabi'ar bayyana cewa wai an zalunci Nana 
Fādimah (Allah Ya yarda da ita), aka hana ta gadon dukiyar 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi); da 
kuma dabi'ar bayyana bakin ciki a ranar ashura, wato goma ga 
watan Muharram, wai don tunawa da ranar da aka yi wa sayyidina 
Husain ibn Abi Dālib (Allah Ya yarda da su) kisan gilla, duk da 
cewa su ne suka yi masa alkawarin Karya, kuma suka gayyace shi 
zuwa Kūfa, sannan, suka bar shi a hannun makiyansa. Abin 
mamaki shi ne, “yan shi'a na kururuta maganar gadon Fādimah ce 
kawai, amma ba su yin maganar gadon matan Manzon Allah (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi), da kuma sauran 
*yan'uwansa daga Bangaren mahaifinsa, tun da dai suna da gado a 
cikin dukiyar, kamar yadda Fādimah ta ke da shi. Mene ne dalilin 
da ya sa “yan shi'a ba su yin magana a kan gadon wadannan, sai 
dai na Fādimah kawai? 

Bala”i da fitinar “yan Shi'a ba su Kyale kowane Musulmi ba, 
domin kuwa har Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 

156 


gare shi) ma bai tsira ba. Littafansu na cike da maganganun rashin 
kunya da rashin mutuntawa ga Manzon tsira (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi). Misali, ya zo a cikin littafin ps; J Ss 
IS 253) na As-Sayyid Husain Al-Musawiy, wanda “yan Shi'a 
suka kashe daga baya, kamar yadda suka kashe Musa Al-Musawiy 
da Ahmad Al-Katib saboda sun tona masu asiri, cewa: (i) Manzon 
Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya kalli Zainab 
bint Jahash (Allah Ya yarda da ita) tana wanka tsirara, har ta ba shi 
sha'awa, kafin Zaid ibn Hārithah (Allah Ya yarda da shi) ya sake 
ta; (ii) Aliyyu (Allah Ya yarda da shi) ya zauna a kan cinyar Nana 
A'isha (Allah Ya yarda da ita), kuma da ta yi masa magana, sai 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce 
mata kada ta cutar masa da dan'uwa; (iii) Aliyyu (Allah Ya yarda 
da shi) ya kwanta a tsakanin Manzon Allah (tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi) da Nana A'isha (Allah Ya yarda da ita); (iv) 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) na 
sumbantar Nana Fadima (Allah Ya yarda da ita), kuma ya sanya 
fuskarsa a tsakanin nononta; (v) za a Kona al'aurar Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) saboda ya yi 
kwanciyar aure da Nana A'isha (Allah Ya yarda da ita); (vi) 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya 
Boye wasiyya game da shugabancin Aliyyu (Allah Ya yarda da shi) 
saboda tsoron Abubakar da Umar (Allah Ya yarda da su). Domin 
Karin bayani, a karanta 4b a5 Wis I Šās na As-Sayyid 
Husain Al-Musawiy, da JI pæl 4 g itali 4, na Abu Khalifah 
Aliyyu ibn Muhammad Al-Kudaibiy, wadanda dukkansu malaman 
shi’a ne a lokacin da suka rubuta littafan. 

Babu shakka, wadannan miyagun akidun shi'a na karan-tsaye 
ga tarbiyyar al'ummar musulmi, domin kuwa ta wace hanya 
kyakkyawar tarbiyya za ta samu ga `ya`yan da suka taso a kan 
akidar cin mutuncin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi), ko watsi da hadisan Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi), ko zagin sahabbai da Kudurce 
cewa sun yi ridda, ko zagin A’isha (Allah Ya yarda da ita) da 
Kudurce ta yi zina, ko auren mutv’a, ko ba da aron mace domin a 
kwana da ita? 

Saboda munin akidar shi'a da hadarinta ga Musulmi, malamai 
sun ba da fatawoyi iri-iri a kansu. A cikin littafin c JY; ~al besi 


Jual Sili olda, Dokta Ibrahim ibn “Aamir Ar-Ruhailiy, ya ciro 
157 


fatawoyin malamai fiye da ashirin dangane da “yan shi'a. Daga 
ciki: 

(a) An tambayi Imam Malik ibn Anas (Allah Ya jikan shi) 
dangane da wadanda ke zagin sahabban Annabi (tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi), sai ya ce: 

DA 3 ai a. 
[Ba su da rabo a cikin Musulunci] 
Kuma an ruwaito ya ce: 
OIK Ab pie g 5 V pes Y 
[Kada ku yi masu magana, kuma kada ku yi ruwayar (Hadisi) 
daga gare su, domin suna yin Karya (a matsayin addini)] 


(b) Imam Shā'fr'i (Allah Ya jikan shi ) ya ce: 
aši JV paju AA NG sd g ST sl ai ls ya hai T 
[Daga cikin wadanda ke bin son zuciyarsu, ban ga wadanda 
suka kai Rafidah (masu zagin sahabbai) Karya da shaidar zur a 
cikin da” awarsu ba] 


(c) Al-Kāsim ibn Salām (Allah Ya jikan shi) ya ce: 
ia Yy yas gūt NG ilgi Laši Li g SI Jal AS A pil 
Lail d a GAM NG dm» 
[Na zauna da mutane (dabam daban), kuma na tattauna da “yan 


falsafa, amma ban ga Kazamai, kucakai, masu raunin hujja, 
kuma wawaye ba, kamar Rafidah (masu zagin sahabbai)] 


(d) An tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal (Allah Ya jikan 


shi) game da wanda ya zagi Abubakar da Umar (Allah 
Ya yarda da su), sai ya ce: 


DY de sli Le 
[Ina ganin ya fita Musulunci] 


(e) Ibn Taimiyyah (Allah Ya jikan shi) ya ce: 
Ya is Je WA Ad, ied pa D J] dāki SAN gali apa 8 or 
res II Gili E daly Ohang Gil SI NG bi 
[Babu wadanda suka kai “yan shi'a sharri da jahilci da zalunci da 
kusanci ga kafirci da fasikanci da sabon Allah, daga cikin dukkan 
Kungiyoyin bidi”a da bata wadanda ke dangantuwa zuwa 
Musulunci| 


158 


Duk da irin munin akidun shi'a, da fatawoyin da malaman farko 
suka ba da a kansu, sai ga wani matashin darikar tijjaniyya daga 
Kaduna yana bayyana cewa wai “yan shi'a ba su zagin sahabbai, 
kuma ma wai idan ma sun zagi sahabbai, ba a ga suna yin maulidi 
ba, saboda son Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi)? Ya fadi wannan maganar a cikin lakcar da ya gabatar wa 
“yan shi'a a garin Zaria, a lokacin taronsu na makon hadin kai, 
kuma ya maimaita irin wannan mummunar magana a dakin taron 
musabakar Alkur'ani wanda ke Kinkinau, Kaduna, a wajen taron 
Kara wa juna ilmi dangane da ganin wata da hadin kai, a ranar 
Asabar, Rabi'uth-Thani 2, 1430 (March 28, 2009). A nan take, 
kusan dukkan mahalarta taron, wadanda suka hada da shaihunnan 
Tijjaniya, suka yi Allah wadai saboda karyar da ya sharara. Bayan 
shi, a cikin tafsirin Ramadan na shekarar Hijira 1429, da a ke sanya 
wa a NTA, Zaria, daga wata zawiyyar Tijjaniyya, a Tudun Wada, 
Zaria, wani matashin da a ke yi wa zaton wayayye ne, ya bayyana 
cewa akidodin shi'a wai sahihai ne, kuma wai ba su da matsala. 

Abin da ya daure wa mutane kai shi ne: shin wadannan matasan 
tijjaniyya sun fi shehunnansu ilmi ne? Ashe babban Shehi bai yi 
kaca-kaca da “yan shi'a ba, a cikin tafsirin Ramadan na shekarar 
1428 da 1429? Ashe “yan shi'a ba su yi barazanar kashe wani 
Shehin da ke yin tafsiri a Chikaji, Sabon Gari, Zaria ba, saboda ya 
bayyana sharrinsu, da bala’in da ke cikin akidunsu? Ko kuma sun fi 
shehunnansu bincike ne game da akidar shi'a? Ko kuwa sun raina 
shehunnansu ne? Anya, babu wata alakar sirri da ke tsakanin 
wadannan matasan tijjaniya da “yan shi’a? Ko kuwa dai duk a 
babin hada Karfi da Karfe ne domin a yaki Ahlus-Sunnah (“yan 
Izala, Salafiyyah)? Shi dai matashin tijjaniyyar da ke Kaduna an 
fahimci cewa an turo shi ne domin ya kalubalanci babban Shehi, 
kuma ya share fagen zama halifan tijjaniya idan ya rayu bayan 
rasuwar babban Shehi, tun da dama wadanda ke daukar nauyin 
yada karatunsa abokan hamayyar babban Shehin ne. Shi yasa ya ke 
ta yin babatu da Karerayi dabam daban, da tabargaza iri-iri, a 
rediyo, don ya ci kasuwar muridai, kuma ya bayyanar da 
matsayinsa a cikin tijjaniyyar. 

Shi kuwa matashin Zaria, muna zargin cewa son zuciya ne 
kawai ya ke damunsa, da bakar Kiyayya ga Sunnah, da mummunar 
hassada ga Ahlus-Sunnah, domin kuwa ya dade yana fadin cewa 
kalmar ko isdilahin saizi (akida) ba a san ta ba a zamanin 


159 


magabata. A cewarsa, Wahabiyawa ne, wato, “yan Izala, suka fara 
amfani da kalmar akida. Ba domin hassadar da ya ke yi wa Ahlus- 
Sunnah ba, mene ne yasa zai ce: “yan shia na da sisyi ims 


(sahihiyar akida), bayan kuwa ya ce kalmar suši sabon isdilahi ne 


da Wahabiyawa suka Kirkiro? Kuma shin da gaske akidar “yan 
shi'a sahihiya ce a wajensa? Dangane da isdilahin sês), shin 


gaskiya ne cewa magabata ba su yi amfani da shi ba? Mene ne zai 
ce game da wadannan littafai: sy! vs na Abu Yala; da J reiz 
ielu LI indi Jal otis) na Al-Lālakā'iy; da isi ots na Ibn Hanbal; da 
CL lasi ALI ša še na Abu Uthman As-Sābūniy; da sati isf si 
na Abu Bakr Al-Ismā'īliy; da x s2! na Ad-Dahhāwiy; da asi 
sy! na Ibn Kudāmah; da a J aa us 3 pali sali na As-Safārīniy? 
Marubutan wadannan littafai ba su yi amfani da zsdi/ahin akida ba? 
Ko kuwa ba su a cikin magabata? Ashe ba shi ne ya ke da'awar 
cewa yana karanta littafan Ibn Taimiyyah, da littafan Ibnul 
Kayyim, kuma ya mallaki kaset-kaset din Nāsiruddīn Albāni da 
rubuce-rubucensa domin ya bayyana kurakuransu ba? Mene ne ya 
sa bai karanta littafan shi'a domin ya fahimci munin akidunsu ko 
kuma sahihancinsu ba? Allah Ya shiryar da mu. 


Akidar Khawarij, wadanda suka yi tawaye ga Aliyyu ibn Abi Dālib 
(Allah Ya yarda da shi) saboda yarda da sulhun da ya yi a 
tsakaninsa da Mu'awiyah ibn Abi Sufyan (Allah Ya yarda da su). 
Khawarij sun kafirta wadanda suka yarda da wannan sulhu; sun 
zarge su da yin ridda; suka yi da*awar cewa Aliyyu ibn Abi Dālib 
da A'isha da Dalha da Zubair da Amr da Abu Musa sun yi ridda; 
kuma suka daura yaki da sayyidina Aliyyu (Allah Ya yarda da shi); 
sannan suka halatta wa kansu zubar da jinin wanda duk ya saba wa 
da'awarsu. 

Akidar khawarij ta ginu ne a kan kafirta musulmi a dalilin 
manyan zunubai, da yin tawaye ga shugabannin musulmi, da 
janyewa daga cikin jama”a. Ana gane khawarijawa ta hanyoyi guda 
uku: (1) kafirta musulmi saboda sun aikata manyan zunubai 
wadanda ba su kai matsayin shirka ba (2) yin tawaye ga 
shugabanni, da yin fito-na-fito da su (3) kare akidunsu ta kowace 
hanya, da ganin halaccin zubar da jinin musulmi, wai da sunan 
jihadi ko gusar da abin Ki. 

160 


Daga cikin siffofin khawārij a wannan zamani, akwai: yin 
tawaye ga shugabanni, da yin fito-na-fito da su; da tsanani a cikin 
addini; da zurfafawa a cikin ibada; da raina manyan malamai, da 
wulakanta su, da zarginsu da munafunci, da kuma ganin halaccin 
kashe su; da Karancin karatun addini da rashin aiki da fahimtar 
magabata na kwarai; da kafirta musulmi saboda zunubin da bai kai 
matsayin shirka ba; da yin kira zuwa ga jahilci; da kushe karatun 
boko ko kuma ganin kafircin karatun boko, da kira zuwa ga 
janyewa daga aikin gwabnati; da ganin halaccin Kwace dukiyar 
musulmi; da ganin halaccin kashe duk wanda bai yarda da akidarsu 
ba; da kuma ganin wajibcin yin hijira zuwa gare su. 

Babu shakka, idan yaro ya taso a kan wannan mummunar akida, 
zai zamanto barazana ga tarbiyyar ya yan musulmi. Haka kuma, 
wadanda ke da akidar khawarijanci a yau, na jawo wa musulmi 
gori, da ci baya, da kuma Kauyanci. 


Akidar /stishrākiyyah, wato, masu bin Orientalism, wadanda 
galibinsu ba musulmi ba ne, amma suka karanta addinin musulunci, 
bisa mummunar manufar haifar da shubuhohi game da fahimtar 
addini; da sanya shakku game da aikin Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) na isar da Alkur'ani da 
Sunnah; da jefa tunanin cewa tanade-tanaden musulunci ba za su 
iya wadatar da mutanen wannan zamani ba saboda ci gaba da 
wayewar da aka samu a duniya; da jefa wa musulmi shakku 
dangane da sahihancin hadisan Manzon Allah (tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi); da Kokarin amfani da tsukakken tunani 
da taKaitacciyar Kwakwalwa wajen tabbatar da inganci ko rashin 
ingancin hadisai; da zargin manyan malaman hadisi, irin su Imam 
Az-Zuhri, da cewa sun Kirkiro hadisan Karya; da zargin sarakuna 
da halifofin musulmi cewa sun sanya malamai sun Kirkiro hadisan 
da za su goyi bayan zaluncinsu; da sauransu. 

Wadanda ke da irin wannan mummunar kaidi game da 
karantarwar musulunci sun samu nasarar gurata tunanin irin su 
Daha Husain (a Kasar Masar), da Abdullah Chakralawi da Ghulam 
Ahmad Pervaiz (a India) da Zia Gogelup (a Turkiyyah). A dalilin 
haka, sai akidar istishrakiyya ta shigo cikin Kasashen musulmi, ta 
hanyar rubuce-rubucen da irin wadancan malamai suka yi bayan 
sun tasirantu da ra'ayoyin mustashrikai irin su Sprenger, da 
Edward, da Salisbury, da Houdas, da Goldziher, da Wensinck, da 
Watt, da Schacht, da Robson. 

161 


Akidar istishrakiya na da mummunar tasiri a kan tarbiyyar 
“ya yan musulmi, musamman a bangaren akidarsu da tunaninsu 
game da Shari'ar Musulunci, kamar yadda mu ke gani a wannan 
zamani. Haka kuma, mummunar tasirin akidar istishrakiya ya 
sanya wadansu “yan bokon zamani na yin dakon akidar ā; +24, wato, 


akidar amfani da sakamakon binciken kimiyyar zamani a matsayin 
ma”aunin inganci ko raunin Hadisi, zuwa cikin Musulmi. 


Akidar Kala-kato, wadda ta kunshi da'awar amfani da Alkur'ani 
kadai, a cikin dukkan wani abin addini, tare da watsi da hadisi, da 
kuma sukar littafan fikihu. “Yan Kala-Kato na da’awar cewa Allah 
(Madaukaki) Ya umurci musulmi da yin riko da Alkur'ani kawai, 
kuma babu inda aka ce a yi amfani da hadisi ko kuma ra'ayin 
wadansu mutane. Wannan ya sa a ke kiransu da suna ‘yan Kala- 
Kato, ko kuma Kur'aniyyun, wato, wadanda ke da'awar riko da 
Alkur'ani zalla, kuma su ke daukar hadisai da littafan fikihu a 
matsayin maganar wani Kato. 

“Yan Kala-Kato ba su amfani da wani hadisin Manzon Allah 
(tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) sai idan ya yi dai-dai 
da zahirin ayar Alkur'ani; kuma sun saba wa dukkan musulmin 
duniya a wajen tauhidi, da sallolīn farilla da na nafila, da zakka, da 
azumin farilla da na tadawwu'i, da aikin hajji, da aure, da saki, da 
idda, da hukunce-hukuncen tsarki, da jana'iza, da sallar idi, da 
sallar juma”a, da sauransu. 

“Yan Kala-Kato na ganin cewa haramun ne a ci kifi idan ba a 
yanka ba; kuma suna ganin cewa wajibi ne macen da ke yin haila ta 
yi salla da azumi. Wadansu daga cikin “yan Kala-Kato ba su yarda 
cewa Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) yana da 
sahabbai (Allah Ya yarda da su) ba, in ban da Zaid (Allah Ya yarda 
da shi), kasancewar shi kadai ne Allah (Madaukaki) Ya ambaci 
sunansa Balo-6alo a cikin AlKkur”ani. 

Wannan mummunar akida, ta ci karo da akidar Musulunci, 
kuma ta saba wa abin da musulmin duniya suka fahimta. Malamai 
da yawa sun kafirta wadanda ke da irin wannan bamagujiyar akida. 
Misali, Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, a cikin As-Sunnah, ya ce 
wadanda ke raddin sahihan hadisan Manzon Allah (tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi) sun fita daga cikin jama”ar 
musulmi; Al-Ājurri, a cikin Ash-Shari 'ah, ya ce kasancewar ba za a 
iya fahimtar AlKkur'ani ba sai ta hanyar Sunnah, wadanda ke Kin 
yarda da Sunnah, sun yi ridda; Ibn Hazm, a cikin Al-Ihkam fi 

162 


Usulil Ahkam, ya kafirta su; Ibn Taimiyyah, a cikin A/- Wasiyyatu/ 
Kubrah da Ibn Dakikil “Eid, a cikin Sharhu/ Imam, sun kafirta su; 
As-Suyudi, a cikin Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, ya ce 
wadanda ke inkarin ingantattun hadisai, kafirai ne, kuma Allah 
(Madaukaki) zai tayar da su tare da Fir'auna da Haman a ranar 
Kiyama. 

Babu shakka, akidar "yan Kala-Kato na yin barazana ga tarbiyyar 
“ya' yan musulmi, musamman a Nijeriya, da Kasar Nijer, kuma tana 
dankwafe Kwakwalwar wadanda ba su san inda aka sa gaba ba, 
sannan, tana nisantar da mutane daga Musulunci gaba daya, ba tare 
da sun sani ba. 


Akidar o4-9' sa~, wato, akidar kore bambanci a tsakanin Musulunci 


da kiristanci ko yahudanci (interfaith) bisa hujjar cewa mabiyansu 
sun yarda da Allah Ubangiji a matsayin abin bauta, kuma suna 
ikirarin bin littafin da aka saukar daga sama. Wannan mummunar 
akida ta shigo Nijeriya ta hanyar wadansu matasa masu kishin 
addini, amma ba tare da ilmi ba. Da yawansu ba su yi karatun 
addini ba sai ta hanyar jaridu da mujallu da littafan da aka fassara 
addinin Musulunci bisa fahimtar abokan gaban Musulmi. 

Mabiya wannan akida na bi lungu-lungu don tallata 
bamagujiyar akidarsu, wai da sunan kokarin wanzar da zaman 
lafiya, ko sasantawa a tsakanin Musulmi da mabiya addinin kirista. 
Domin abin na su ya yi masu armashi, Kungiyoyin da ke tallata 
wannan arna suna zaben shugabanni guda biyu: Imam, domin ya 
wakilci Musulmi, da Pastor, da ke wakiltar kirista. A galibi, wanda 
a ke kiransa Imam din, bai yi karatun a zo a gani ba game da 
addinin Musulunci, kuma bai san makircin makiyan Musulunci ba. 

Malaman Musulunci sun ba da fatawar haramcin wannan 
yunkuri, da hadarin shiga cikin wannan bakar harka, sai dai idan za 
ta samar da damar tattaunawar ilmi a tsakanin Musulmi da kirista 
domin a nuna masa arnar da kiristanci ya Kunsa. Abin mamaki, a 
cikin “yan dakon wannan bamagujiyar akida a Nijeriya, akwai 
wanda a ke yi wa zaton ilmi da wayewa a nan Kaduna, shi kuwa 
shugaban nasu, dama can bai da ilmin a zo a gani. 

Akidar daidaituwar mabiya addinai dabam daban na da 
mummunan tasiri a kan tarbiyyar alumma. Idan yaro ya taso a 
kanta, ko kuma ya yi karo da wadanda ke yada ta, za a cire masa 
akidar Al-wala'u wal barā daga zuciyarsa, duk da cewa tana daga 
cikin abubuwan da tauhidi ke lazimta wa Musulmi. 

163 


z KAN 274 
3. Sabani a tsakanin iyaye ko kuma rabuwar aure ” 


?74 Aure aya ce daga cikin ayoyin Allah, kuma ni'ima ce daga cikin 
niimominSa. An shar'anta aure a Musulunci, aka Karfafe shi, aka 
kwadaitar da yin shi, aka hana yin tabattul (akidar rashin yin aure 
saboda a samu damar bauta wa Allah sosai), kuma aka bayyana cewa 
barin yin aure domin a samu damar yin ibada ya saba wa Sunnar 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi). 

Aure na da manufofi da fa'idodin da suka hada da: (1) biyayya ga 
Allah (Madaukaki) da nisantar sabo (2) samun ladan ciyar da iyali (3) 
kamewa daga zina, da tsare mutunci (4) samar da iyali da taimakawa 
wajen yawaita al umma (5) dorewar jinsin dan Adam (6) samun da na 
Kwarai da zai yi wa iyayensa addu'a bayan mutuwarsu (7) samun 
natsuwa da sukuni da kwanciyar hankali (8) biyan bukatar sha'awa ta 
dabi'a (9) samun ladan yin tarbiyya da daukar dawainiyar `ya`ya (10) 
kai wa ga matsayin kamala a cikin mutane (11) dacewa da abin da 
Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ke so (12) 
raya Sunnar Annabawa (13) dacewa da samun taimakon Allah idan aka 
yi aure saboda kange kai daga zina. 

Abubuwan lura a wajen zaben abokiyar zama su ne: (1) riko da 
addini [Bakarah, 2:221] (2) sahihiyar akida [Tirmidhi] (3) kyawawan 
dabi'u [Tirmidhi] (4) iya soyayya da kuma haihuwa [Ahmad da Abu 
Dawud] (5) budurci, matukar babu wata maslahar da za ta sa a fifita 
bazawara [Bukhari] (6) kyau [Nasa'i da Ahmad; Muwadda Malik; 
Ahmad]. A wajen zaben abokin zama, mace ta yi tarayya da namiji a 
cikin mafi yawan wadannan dabi'u. Don haka, wajibin iyaye ne su 
zaba wa diyarsu miji na Kwarai bisa lura da wadannan siffofi. 

Yana daga abubuwan da aka hana a cikin neman aure: (1) kadaita da 
wadda za a aura, ko yin tafiya tare da ita, ko fita yawon shakatawa ba 
tare da wani muharrami ba, ko da kuwa an biya sadaki [Bukhari da 
Muslim; Ahmad da Tirmidhi] (2) taba jikin wadda za a aura, ko 
rungumarta, ko sumbantarta, ko da an biya sadaki [Dabarāni] (3) 
maganganun batsa a wajen hira, ko aikawa da sakon da ke dauke da 
maganganun batsa ko hotunan tsiraici ko sakarci ko motsar da sha'awa 
ta cikin wayar tafi da gidanka (4) kwanciya (jima'i) da wadda za a aura 
tun kafin a daura auren, ko da an biya sadaki. 

Fatawar da ke nuna cewa idan aka amince za a aurar da yarinya ga 
mutum, kuma iyayenta ko wakilansu suka kari sadaki, wannan 
saurayin wai zai ci gaba da sha'aninsa da ita, har ma da yin jima'i, 
fatawa ce da aka ginata a kan kuskure, da rashin la’akari da tasirin urf 

164 


wato, al'adun da ba su yi karo da nassosin addini ba, a cikin 
mu'amaloli. Duk mutanen da urfinsu ya nuna cewa ba a daukar aure ya 
tabbata a tsakanin mace da namiji har sai an tara jama'a don daura 
auren, dole ne a jinkirta zuwa wannan lokaci. Maganar cewa tun da an 
kammala dukkan sharuddan aure, ta hanyar biyan sadaki, bayan 
waliyyai sun yarda za su ba da 'yarsu kuma saurayi da budurwa sun 
daidaita kansu, sannan an karbi sadaki a gaban a Kalla mutane biyu 
zuwa uku, aure wai ya tabbata a tsakaninsu, kasancewar taron daurin 
aure al'ada ce kawai, magana ce mai tsananin rauni. Daga cikin 
abubuwan da ke nuna rauninta shi ne, su kansu mutane ba su yarda 
cewa abubuwan da aure ke lazimtawa a tsakanin ma” aura sun tabbata a 
cikin irin wannan shiri ba. Misali, idan saurayin ya mutu kafin ranar 
daura aure, ko kuma ita budurwar ta mutu, ba za a yarda wanda ke da 
rai a cikinsu ya ci gadon dayan ba. Haka kuma, idan aka samu canjin 
ra'ayi a tsakaninsu, saurayin ba zai ce ya fasa auren ba ta hanyar rubuta 
takardar saki ko furtawa, ko kuma ita budurwar ta yanke alakarta da shi 
ta hanyar khul'i, domin za a danganta hauka ga duk wanda ya yi hakan 
a cikinsu, kasancewar mutane ba su daukar cewa sun zama ma aurata. 
Don haka, wadanda ke ba da irin wannan fatawar su ji tsoro. 

Saboda muhimmancin aure, da kuma babban tasirinsa a kan 
tarbiyyar "ya ya, Musulunci ya dauki matakai na dawwamar da aure, a 
tsakanin miji da mata, matukar babu wata larurar da ta bijiro. Daga 
cikin hanyoyin da Musulunci ya bi domin dawwamar da aure, akwai: 
(1) fifita addini da kyakkyawar dabi'a a wajen zaben miji/mata (2) 
halatta kallon wadda a ke son a aura domin kada a yi kitso da 
Kwarkwata (3) shardanta yardar wadda za a aura, matukar ta balaga (4) 
hana wa miji neman kamala daga wajen matarsa, da bayyanar da 
muhimmancin yin hakuri da juna (5) halatta wa mutane shiga cikin 
al'amarin ma’aura domin yin gyara da sulhu a tsakaninsu, idan akwai 
bukatar haka (6) halatta Karya (ba yaudara ba) a tsakanin ma’aura 
domin zamantakewa ta Kara danko (7) wajabta wa ma'aurata 
zamantakewa kyakkyawa a tsakaninsu, ta hanyar bayyana wa 
kowannensu hakkokinsa, da kuma hakkokin da ke kansa. 

Hakkokin ma'aurata sun kasu gida uku: wadanda suka yi tarayya a 
ciki; da wadanda miji ke da su a kan matarsa; da wadanda mace ta ke 
da su a kan mijinta. Hakkokin da suka yi tarayya a kai guda uku ne: (1) 
hakkin jima'i da jin dadin juna (Nisa, 4:20-21; Bakarah, 2:223; 
Bukhari] (2) hakkin gadon dukiyar wanda ya riga mutuwa (Nisa, 4:11- 
12] (3) hak kin dangantuwar `ya`ya [Bukhari da Muslim). 

165 


Hakkokin mace a kan mijinta sun hada da: biyan sadaki [Nisa, 4:4]; 
daukar nauyi da dawainiya, da ciyarwa da tufatarwa, da kula da lafiya, 
da wajen zama [Bakarah, 2:223; Nisa, 34]; kyakkyawar mu'amala 
(Nisa, 4:19]; jima'i, gwargwadon ikonsa da yanayinsa [Bukhari da 
Muslim]; rashin duka, sai in ya zama dole [Nisā, 4:34; Bukhari); kiyaye 
sirrin jima i [Abu Dawud]; adalci a tsakaninta da kishiyarta (Nisa, 
4:129; Abu Dawud); karantar da ita addini [Tahrim, 66:6; Bukhari); 
tsare mutunci da rashin cin mutunci [Bukhari da Muslim); rashin 
watsarwa ko wofintarwa [Ahmad da Muslim]. 

Hakkokin miji a kan matarsa sun hada da: samar masa da sukuni da 
natsuwa a cikin gida [A”arāf, 7:189; Rum, 30:21]; yarda da 
shugabancinsa ga gida [Nisā, 4:34]; biyayya cikin duk abin da ba sabon 
Allah ba [Hakim]; biya masa bukatar jima”i, matukar babu larurar da 
za ta hana [Tirmidhi]; rashin barin wani ya shiga gidan idan mijin ya 
hana [Bukhari da Muslim]; rashin fita daga gida ba tare da izini ba 
[Ahzāb, 33:33]; yin masa abinci, da gyara shimfidarsa, da yin masa 
dukkan nau'o'in hidama, gwargwadon iko, kuma gwargwadon urf 
[Ahmad; Bukhari da Muslim]; taimaka masa da nuna masa goyon baya 
da Karfafa gwiwa a cikin dukkan abubuwan da Shari’ah ba ta hana ba 
[Nasa'i]; gode wa Kokarinsa, da rashin matsawa a kan bukatun da babu 
larura [Bukhari da Muslim; Nasa'i; Hakim); rashin yin azumin nafila 
ba tare da izininsa ba, matukar bai yi tafiya ba [Bukhari da Muslim]. 

Allah (Mai tsarki da daukaka) Ya albarkaci wannan alumma ta 
hanyar ba ta cikakkiyar Shari'ah, da dokoki, da tsare-tsare wadanda ke 
yin mata jagoranci a cikin dukkan al'amura, kuma su ke ba ta mafita 
daga kowace irin matsala. Kasancewar sabani a tsakanin ma'aura wani 
abu ne na dabi'a, kuma dole ya auku, a lokaci zuwa lokaci, Shari”ar 
Musulunci ta tanadar wa Musulmi hanyoyin warware matsalolin aure, 
ko kuma sabani a tsakanin ma'aura: idan matsalar daga gefen matar ce, 
an tsara wa miji irin matakan da zai bi domin ganin ta dawo kan hanya 
kuma ta yi masa da'a [Nisā, 4:34]; idan bijirewar ko tawayen daga 
Bangaren miji ne, an tsara wa mace hanyar da za ta bi wajen samar da 
gyara a tsakaninsu [Nisā, 4:128]; idan kuwa kowannensu na da hannu a 
cikin bijirewar, ko kuma yin tawayen ga juna, kuma warware matsalar 
a tsakaninsu ya ci tura, Allah (Mai tsarki da daukaka) Ya ba da 
umurnin a samu wakilai daga bangarorin ma'aura don zaman sulhu 
[Nisā, 4:35]. 

Bijirewa ko tawaye daga mace na daukar fuskoki mabambanta: (1) 
Kin yin ado ga miji a lokacin da ya ke bukata; (2) Kin zuwa shimfidarsa 
ko yarda da shi a lokacin da ya ke bukatar jima'i; (3) fita gida ba tare 

166 


da izininsa ba; (4) Kin yin masa hidima a gida; (5) Kin kula da 
"ya'yansa; (6) sakaci wajen bautar Allah (Mai tsarki da daukaka) da 
kiyaye dokokin Musulunci. A bangaren miji, tawaye na daukar: (1) 
girman kai a gare ta, da Kin kiyaye hakkokin da Allah (Mai tsarki da 
daukaka) ya dora masa, dangane da ita; (2) zaluntarta ta hanyar duka 
ko zagi ko cin mutunci ko Kin jimai ko hana ta abinci da sauran 
bukatun larura; (3) kau da kai daga gare ta; (4) Kin magana da ita, da 
sauransu. 

Duk da wadannan matakai, akwai yiwuwar a samu sabani a tsakanin 
ma'aura, kuma akwai yiwuwar wannan sabani ya haddasa rabuwar 
aure. Sabani a tsakanin iyaye, da kuma rabuwar aure, suna da 
mummunar tasiri a kan tarbiyyar ya ya. Lallai ne iyaye su yi Kokarin 
ganin sun magance sabanin da ke tsakaninsu, ba tare da "ya yansu sun 
sani ba. Haka kuma, ya kamata su dauki dukkan matakan da suka dace 
domin ganin rabuwar auren ba ta auku a tsakaninsu ba. Rabuwar aure a 
tsakanin miji da mata na daga cikin abubuwan da ke kawo matsala ga 
“ya yan da aka haifa. 

Galibi, sa6anin da ke aukuwa a tsakanin ma”aura na da dalilai guda 
biyar: (1) yanayi da dabi'ar zuciya, ta yadda wani lokaci mutum zai 
samu canjin tunani game da abokin zama; soyayya ta koma Kiyayya, 
Kauna ta koma rashin Kauna (2) rashin ikhlasi, da rashin tsarkake 
zuciya game da alaKar aure, da rashin daukar aure a matsayin ibada (3) 
sakacin mace a bangaren tattalin miji da hakuri da Kana'a da karbar 
gyara (4) matsala daga miji, a dalilin rashin adalci a tsakanin mata, da 
rashin kishi, da rashin kulawa da tarbiyyar ya ya, da rashin zama a 
gida (5) tsadar rayuwa, da rashin cikakken abin yi. 

Idan sa6ani ya auku a tsakanin iyaye, kuma iyayen suka bari 
'ya'yansu suka fahimci akwai wannan sabani, musamman idan 
al?amarin ya kai su ga cacar baki ko zage-zage ko cin mutuncin juna ko 
dambe ko cin kwalar riga ko dukar mace a gaban `ya` yan, wannan zai 
sanya `ya`yan su rasa kwanciyar hankali ko kuma su dauka cewa haka 
ya kamata a gina rayuwar aure. Ke nan, lallai iyaye su nisanci yin 
saani a gaban “ya yansu ko kuma tattauna matsalolin da suka shafi 
zamantakewarsu a gaban 'ya'yan. Yawan yin sabani a tsakanin 
ma'aura yana hana iyaye samun natsuwa da kwanciyar hankalin da za 
su yi tarbiyyar `ya`yansu yadda ya kamata. 

Mutuwar aure musiba ce ga `ya`ya, domin kuwa za su iya shiga 
mummunan hali, kasancewar mahaifiyarsu ba ta a cikin gidan, kuma ba 
lallai ne a dace da wadda za ta kula da su, ta dauki amanar yin masu 
tarbiyya ba yadda ya dace. Haka kuma, idan ma `ya`yan na hannun 

167 


4. Da'awar kare “yancin mata, da kururuta hakkokin 
275 
yara 


uwarsu ce, ko suna hannun dangin uwa, akwai yiwuwar su rasa 
cikakkiyar tarbiyya, kasancewar ubansu na nesa da su; ballantana kuma 
idan rashin mutunci ya shiga a tsakanin ma aura, a lokacin rabuwa, ta 
yadda uban zai yi watsi da a 'amarin ya yansa gaba daya. 

Dalilan da ke kawo mutuwar aure sun hada da: (1) rashin fahimtar 
manufar aure a Musulunci ko yadda a ke zamantakewar aure (2) auren 
dole (3) rashin tattaunawa a tsakanin ma'aura (4) talauci da sauran 
matsalolin rayuwa (5) rashin ba da muhimmanci ga rayuwar aure (6) 
canjin tunani game da abokin zama ko rashin samun yadda a ke zato 
daga abokin zama (7) rashin kula da hakkokin aure (8) ha intar abokin 
zama, da rashin kamun kai (9) shaye-shayen barasa ko abubuwan da ke 
gusar da hankali (10) cin mutuncin abokin zama, ko wulakanta surukai 
(11) yawan duka ko zagi (12) rashin sanya ido daga iyaye ko kuma 
rashin tarbiyya tun daga gida, kafin aure (13) rashin sanin hanyoyin 
warware matsala idan ta auku (14) rashin agaji daga al'umma (15) son 
kai, ko bin son zuciya a tsakanin ma'aura. 

Ya kamata iyaye su ji tsoron Allah (Madaukaki) game da tarbiyyar 

`ya`yansu, kuma su danne zukatansu, su yi haKuri da juna, su kyautata 
wa juna, su kiyaye hakkokin juna, kuma su rika tuna makomar 
tarbiyyar ya yansu. 
?75 Allah (Mai girma da daukaka) Ya halicci namiji da mace a matsayin 
angare guda biyu na nau'in mutum, domin su yi tarayya wajen raya 
duniya, kowannensu a bisa abin da ya kebanta da shi, kuma su yi 
tarayya a cikin bauta wa Allah (Mai girma da daukaka), ba tare da 
bambanci a tsakaninsu ba a cikin tauhidi, da akida, da hakikanin imani 
da mika wuya, tare da sallamawa ga Allah; da ayyukan lada ko ukuba; 
da ayyukan kwadaitarwa ko tsawatarwa; da ayyukan falala; da sauran 
ayyukan wajibi. Haka kuma, an kebance wa kowannensu ayyukan da 
suka dace da yanayinsa, domin a samu zaman lafiya da walwala da 
kwanciyar hankali. 

Ana cikin wannan hali, sai shaidan ya Kawata wa mutane yin shirka 
da Allah (Mai girma da daukaka), da canza tsarin Allah, da yin zalunci 
da arna a cikin Kasa. Wannan ya sanya mace ta shiga cikin 
mummunan hali, kuma ta fuskanci yanayi mai tsanani da mu'amala 
mara kyau daga maza. Mace ba ta fita daga wannan halin kakanikayin 
ba, har sai bayan an aiko Manzon Allah (tsira da amincin Allah su 

168 


tabbata a gare shi). Misali, kafin zuwan Musulunci: (1) Girkawa 
(Greek) na daukar mace a matsayin bishiya mai guba; kazantar 
shaidan; dalilin tashe-tashen hankula da rikice-rikicen duniya; kuma 
hajar sayarwa (2) Romawa (Romans) na daukar mace a matsayin 
wadda ba ta da ruhi, kuma za a iya kashe ta bisa duk wata tuhumar da 
aka yi mata; ana ladabtar da ita ta hanyar zuba mata tafasasshen mai a 
jikinta (3) Mutanen Kasar Sin (China) na ganin cewa mace ruwan zafi 
ne mai wanke nasara da walwala, kuma ruwan najasa ce da ke tafiyar 
da farin ciki da dukiya; ana gadon mace, kamar yanda a ke gadon 
dabbobi; kuma za a iya rufe ta da ranta (4) Yahudawa (Jews) sun ce 
mace tsinanniya ce kuma ita ce dalilin bacewa da halakar namiji, kuma 
ubanta na da damar ya sayar da ita, sannan, yahudawa na daukar duk 
wadda ke cikin jinin a ada a matsayin najasa (5) Hindu (mutanen Kasar 
India) na daukar cewa munin mace da hadarinta sun fi mutuwa, da 
guba, da wuta, da maciji, kuma suna ganin wajibcin Konata tare da 
mijinta idan ya riga ta mutuwa (6) Farisawa (mutanen Iran) na ganin 
halaccin auren muharramai, da yanke wa mace hukuncin kisa, ba tare 
da wani dalili Kwakkwara ba; kuma da nisantar da ita daga mutane a 
lokacin da ta ke yin jinin al'ada (7) Nasara (Kirista) na daukar mace a 
matsayin mutum wanda ba shi da ruhi, kuma an halicce ta ne don kawai 
ta yi wa maza hidima; ita ce Kofar da shaidan ya ke bi domin ya bata 
mutane; kuma tana rusa dokokin Allah, ta sanya maza su fandare wa 
mahaliccinsu (8) Larabawa a lokacin jahiliyya suna wulakanta “ya ya 
mata ta hanyar bizne su da ransu ko kuma su bar su da rai, amma a 
cikin wulakanci da kaskanci, kuma suna auren matan da iyayensu suka 
bari, sannan ba su ba mace gadon komai daga cikin abin da iyayenta ko 
mijinta ya bari. 

Musulunci na zuwa, sai ya ruguje wadannan tsare-tsare na 
maguzanci, kuma ya tabbatar da adalci ga `ya mace, ta hanyar dawo 
mata da mutuncinta da martabar da aka halicce ta a kansu. Allah 
(Madaukaki) Ya tabbatar da cewa mace cikakken mutum ne, wadda ta 
cancanci bauta wa Allah, da yabo da zargi, da lada da zunubi, da 
aljanna da wuta, gwargwadon imaninta da ayyukanta na Kwarai ko 
munana. Haka kuma, an ba ta damar mallakar dukiya, da yin 
kasuwanci, da cin gado, da `yancin yin kyauta ko barin wasiyya. Aka 
wajabta mata neman ilmi, kamar yadda aka wajabta a kan namiji, aka 
ba ta damar yin musharaka da maza a wajen sallar idi da halartar jam’i. 
Musulunci ya wajabta biyan sadaki a gare ta kafin a aure ta, ya tabbatar 
mata da hakkoki a matsayinta ta uwa ko matar aure ko “ya. Bayan 
wannan, Musulunci ya bayyana mata cewa a bangarorin shugabancin 

169 


aure ko shugabancin alumma, da annabta ko manzanci, da haila ko 

jinin biki, da daukar ciki ko shayarwa, da rabon gado, da karbar shaida 

a kotu, da sanya hijabi, tana da bambanci da namiji, bisa la'akari da 

yanayin kowannensu, domin gudun kada ta dauka cewa sun yi 

musharaka da tarayya a cikin kowane abu, ba tare da togaciya ba. 

Musulunci ya nuna wa mace irin rawar da za ta taka, da 
gudummuwar da za ta ba da wajen gina kakkarfar alumma. 
Gudummuwar mace wajen gina al'umma na da fuskoki guda uku: (1) 
haihuwa da tarbiyya domin samar da nagartattun tubalan gida al ummar 
da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) zai yi 
alfahari da ita a ranar Kiyama (2) samar da natsuwa da sukuni ga 
mazajensu, da Karfafa wa mazajensu gwiwa a kan gwagwarmayar 
rayuwa wadda ba ta saba wa manufar halitta ba (3) taimakon al umma 
a bangaren kare martaba da matsayin mata, ta hanyar ilmartarwa da 
wakilci kyakkyawa, da shiga cikin ayyukan da suka dace da yanayinsu, 
kamar likitanci, da jinya, da unguwar zoma, da karantarwa, da fannin 
harhada magani. 

Ganin irin matsayin da `ya mace ke da shi a Musulunci, da kuma 
irin gudummuwar da mace za ta ba al'ummar musulmi, sai abokan 
gaban Musulunci, musamman yahudawa da munafukai da sauran masu 
mugun kulli da hassada da karkacewar tunani da fandewar jima'i suka 
fara daukar matakin kawo arna a cikin al” amarin mace, domin su keta 
suturar da Allah (Madaukaki) Ya yi wa mace, kuma su tozarta ta, tare 
da jawo mata hasarar duniya da lahira. Kuma suka kururuta 'yancin 
mata, wai da sunan kubutar da su daga bautar da su ke yi a gidan aure. 
Manufarsu ita ce: 

1. 'Yantar da mace daga ladubban Musulunci, da daukar matakan 
ganin ta yi tawaye ga dokokin Allah. 

2. Watsar da hijabi, kamar yadda ya kasance a Kasar Masar, a inda 
mata suka jefar da hijabinsu a ranar 20/03/1919, kuma daga baya 
abin ya yadu zuwa Kasashen Turkiyya da Shām da Irāk, sannan, a 
shekarar 1995, mata suka yi taron gangami na duniya a Peking, 
domin su yi Allah wadai ga danniyar da a ke yin masu, da sunan 
addini. Irin wannan farfaganda, da kiraye-kirayen shaidan, sun 
sanya wa mata, musamman “yan boko, Kyamar hijabi, kuma suna 
daukar sanya shi a matsayin alamar rashin wayewa. 

3. Cudanya a tsakanin maza da mata, da rashin kunya, da rashin 
kamun kai, da kin yin auren wuri, duk da cewa ana yin zinace- 
zinacen wuri. 

170 


5. Hulda da mutanen banza da kangararrun yara da 
mutanen da suka shahara da sharri, da lazimtar wuraren 
da ke bata tarbiyya, kamar gidajen sinima ko wuraren 
kallon finafinai da Kwallon Kafa.” 


4. Tawaye ga mazan aure, ta hanyar fita ba tare da iznin miji ba, da 
yin yadda aka so, ba tare da kiyaye hakKoKin aure da matsayin miji 
ba. 

5. Kirkiro kundin mata, da neman kafa dokokin da ke wa Musulunci 
karen-tsaye, wai da sunan kare hakkokin mata. Irin wadannan 
kundaye da Kudurorin da munafukai da sauran abokan gaban 
Musulunci ke Kokarin tabbatarwa sun hada da: tabbatar wa mace 
hakkin sakin mijinta, kamar yadda maza ke da ikon sakin matansu; 
da tabbatar wa mace damar yarda ko Kin yarda da duk matar da za 
a auro a matsayin kishiya; da takaita adadin iyalin kowane mutum 
zuwa ga matarsa ta farko da “ya ya guda hudu; da kuma samar da 
rijistar ma”aurata wadda za ta ba da damar a bibiyi halin da 
ma'aura ke ciki don tabbatar da cewa ba a saba wa kundin ma”aura 
ba. 


Bayan wannan, kasancewar addinin Musulunci ya lullu6e “ya ya da 
goma ta arziki, ya samar da tanade-tanaden da za su kyautata 
al'amarinsu, kuma ya tabbatar masu da hakkoki a kan iyayensu, 
makiya Musulunci da sauran “yan barandarsu, sun kai gwauro da mari, 
don ganin sun bata tsarin zamantakewar iyali a Musulunci. Suna bin 
hanyoyi dabam daban don ganin sun jefa rudani a cikin zukatan 
Musulmi game da dacewar tsare-tsaren Musulunci, da sahihancin 
karantarwarsa, da kyawun tsari, da tattalin da Musulunci ya yi wa yara. 
Daga cikin hanyoyin da suka dauka, akwai nuna kamar Musulunci wai 
bai kare wa yara hakkokinsu ba, yadda ya kamata. Wannan ya sa suka 
Kirkiro dokar hakkokin yara, suka yi Kokarin Kakaba wa Kasashen 
musulmi [duba littafi na Ni'imar Haihuwa da Hakkokin “Yaya a 
Musulunci domin samun cikakken bayani]. 

Ba sai an fada ba, irin wadannan kururuwar shaidan da kiraye- 
kirayen banza wadanda makiyan Musulunci ke yi, suna da mummunar 
illa, da hadari mai girma a kan makomar al'umma da kuma tarbiyyar 
“ya yanta. 

276 Bayani ya gabata dangane da hadarin abokan banza, da mummunar 
tasirinsu a kan tarbiyyar “ya ya. 
171 


. BA 
6. Mummunar mu'amalar da iyaye ke nuna wa “ya ya.” 


*” Mummunar mu'amalar da wadansu iyaye ke yi tare da “ya yansu na 

taimakawa wajen rashin tarbiyya. Idan mahaifi ya zamanto ba ya jawo 

“ya yansa kusa da shi, akwai yiwuwar ya kasa fahimtar halayensu da 

Kokarinsu ko gazawarsu. Haka kuma, mummunar mu'amala da “ya ya 

na janyo wa "ya ya dakushewar kwakwalwa da rashin saitin tunani, da 

kuma yin hulda da mutanen banza. 

Ya kamata iyaye su jawo "ya yansu a jiki domin su saba da juna; su 
rika yin hira da su domin su ba su shawarwari ko su yi masu gyara a 
wuraren da suka dace; su yi kokarin fahimtar matsalolinsu domin su 
san hanyoyin magance su; su rika sauraron abubuwan da yara ke fadi a 
cikin maganganunsu domin su yi masu saiti; su rika yin kawaici ga 
wadansu kura-kuran da 'ya'yansu za su yi a gabansu a wani lokacin 
domin su samu damar fadakar da su daga baya. 

Muhammad ibn Abdillah Al-Habdān, a cikin littafin A/-Usrah 
Baynal Islam wal Garb, shafi na 54-60, ya bayyana matakai guda goma 
sha biyu (12) wadanda ya kamata iyaye su bi domin kyautata 
mu'amalarsu da "ya yansu. Matakan su ne: 

1. Samar wa yara wajen ajiye littafan karatu (maktabah) na 
musamman, wanda zai Kunshi littafai masu ma'ana, tare da yin 
tarayya da su wajen karatu, lokaci zuwa lokaci. 

2. Kebe wa yara lokacin wasa, da nuna masu wajibcin kammala 
ayyukan da ke gabansu kafin su tafi wajen wasa. 

3. Fita da yara domin shakatawa, kamar yadda Aliyyu ibn Abi Dālib 
(Allah Ya yarda da shi) ya kasance yana yi da Al-Hasan da Al- 
Husain (Allah Ya yarda da su). 

4. Tarayya da yara a cikin wasanninsu domin a samu damar yin masu 
gyara. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) 
ya guntsa ruwa a bakinsa, sannan, ya fesa wa Al-Husain (Allah Ya 
yarda da shi), shi kuma Al-Husain na gudu yana dariya. Bayan 
wannan, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya kasance yana dora yara a kan bayansa domin ya yi masu 
wasa. Haka nan, ya tabbata cewa yana fitar da halshensa ga Al- 
Husain, shi kuma Al-Husain sai ya yi ta yin dariya. 

5. Samar da darasin Alkur'ani a cikin gida ko masallaci domin a rika 
karanta Alkur'ani kuma ana kokarin hardace shi. 

6. Karfafa masu gwiwar halartar daurah ko kebantattun tarurrukan da 
a ke shiryawa a wadansu lokutan musamman (kamar irin su IVC da 
Kungiyar dalibai musulmi ta Kasa, MSS, ke shiryawa). 

172 


7. Kallon finafinan banza, wadanda ke bata tarbiyya.””* 
8. Zaman banza da rashin aikin yi. 
9. Sakaci da al'amarin tarbiyya.”” 


10. Mutuwar iyaye.”' 


7. Shigar da su cikin ayyukan kasuwanci ko sana ar da mahaifi ke yi 
domin su saba tun suna Kanana. 

8. Kwadaitar da su yin bincike a cikin harkar ilmi, da tafiya da su 
wajen da” awa da sauraren ilmi, da tafiya da su masallaci. 

9. Ba su labarai game da musulmi da Musulunci a duniya da irin 
wayewa da ci gaban Musulunci. 

10. Ziyartar asibiti da makabarta tare da su. 

11. Sanya masu kaset din karatun Alkur'ani ko wa'azi, sannan, a yi 
masu tambayoyi a kan kaset din daga baya. 

12. Kawar da kai daga kurakuransu a wani lokacin, domin a samu 
damar yin masu gyara cikin hikima daga baya. 

??? Bayani ya gabata dangane da hadarin kallon finafinai, da yadda 

finafinai ke Kalubalantar tarbiyyar al ummar musulmi. 

?? Bayani ya gabata dangane da yadda wadansu iyaye ke yin sakaci 

game da al”amarin tarbiyya, da alamomin sakaci, da kuma hadarin irin 

wannan sakaci a kan `ya` ya da iyaye da al'umma baki daya. 

280 Mutuwar iyaye na daga matsalolin tarbiyya, musamman idan iyaye 

suka mutu a lokacin da `ya`yansu ke Kanana, kuma ya zamanto ba a 

dace da 'yan'uwa ko dangi wadanda za su ji tsoron Allah game da 

wadannan marayu ba. 

Maraici abu ne da ke samun yara, a dalilin mutuwar iyayensu, 
musamman mahaifi, a lokacin da yaran ba su kai matsayin da za su 
kula da kansu ba. Idan Allah (Madaukaki) Ya dauki ran mahaifi, kuma 
aka dace da “yan'uwa na Kwarai wadanda za su ci gaba da daukar 
nauyi da dawainiyar marayun, ana sa ran wadannan marayu ba za su 
tozarta ba. Idan kuwa wadanda za su ci gaba da kulawa da marayun, 
azzalumai ne ko kuma wadanda ba su ba al'amarin tarbiyya 
muhimmanci ba, akwai yiwuwar wadannan marayu su tozarta a 
Bangaren addininsu da rayuwarsu. 

AFamarin maraici na da girma a cikin Musulunci. Akwai ayoyin 
Alkur'ani fiye da guda ashirin da kuma ingantattun hadisai masu tarin 

173 


yawa wadanda suka yi magana a kan marayu, da irin hakkokin da su 
ke da shi a cikin al umma, da muhimmancin kulawa da su, da falalar da 
ke cikin daukar nauyinsu. Misali, Allah (Madaukaki) Ya hana a zalunci 
maraya ko a nuna masa fin karfi [Dhuha, 93:9]; kuma Ya tsawatar 
game da cin dukiyar marayu bisa zalunci (Nisa, 4:10], haka nan, Ya yi 
umurni da a kyautata masu, a ciyar da dukiya wajen daukar nauyinsu 
[Bakarah, 2:215]. Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi) ya bayyana cewa kulawa da marayu da daukar dawainiyarsu, 
nav’i ne na jihadi [Bukhari a cikin A/-Adabu/ Mufrad), kuma kyautata 
masu da kulawa da tarbiyyarsu, na jawo albarkar dukiya [Bukhari da 
Muslim] da taushin zuciya [Dabarāni da Silsilah As-Sahihah, 8541. 
Haka kuma, Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi) ya bayyana cewa yana tare da wadanda ke kula da marayu, da 
daukar nauyinsu, da yin masu tarbiyya, a ranar Kiyama [Bukhari]. 

Babu shakka, maraici na daga Kalubalen da ke fuskantar al'amarin 
tarbiyyar ya ya. Kuma ko da ya ke abu ne da ba a son aukuwarsa, dole 
ne ya faru ga wadansu daga cikin mutane, tun da dai babu shakka, 
kowa zai mutu. 

Rayuwa a cikin wannan duniyar na da iyakantaccen lokaci, kuma 
lallai ne lokacin zai zo. Wannan rayuwar kuma, lokaci ne na jarabawa 
domin a bambance a tsakanin wadanda ke yin KoKarin ganin sun 
rabauta a nan duniya da can lahira, da kuma wadanda za su gina 
rayuwarsu a kan sharholiya [Mulk, 67:2). 

Mutuwa ita ce matakin farko na zuwa lahira, kuma babu makawa sai 
mutum ya mutu. Mutuwa babbar musiba ce [Mā'iīdah, 5:106], wadda ke 
yanke jin dadi [Tirmidhi], kuma tana da radadin gaske [Kāf, 50:19]. 

Babu wani rai face sai ya dandani mutuwa [Aal Imran, 3:185]; babu 
wanda zai kubuce mata [Juma'ah, 62:8]; kuma ko'ina mutane suka 
shiga, kowa sai ya mutu [Nisa, 4:78] har sai duniyar ta Kare gaba 
dayanta, in ban da fuskar Allah (Rahman, 55:26-27; Kasas, 28:88). 
Kowane rai na da iyakantaccen lokacin da zai mutu [Aal Imran, 3:145], 
kuma babu wanda ya san lokacin mutuwar sai dai Allah [Lukman, 
31:34], to amma, idan lokacin ya zo, za a mutu, ba tare da Karin lokaci 
ko ragi ba [Munafikun, 63:11; A’arāf, 7:34], sannan, da zarar an mutu, 
babu dawowa cikin wannan duniya [Mu'uminūn, 23:99-1001. 

Kusan kowane dan Adam yana zullumin mutuwa, galibi, saboda 
rashin sanin abin da za a tarar bayan an mutu, ko da ya ke ana bukatar 
mumini ya kyautata zato ga Allah (Mai girma da daukaka). Wani 
lokaci, zullumin na da alaka da makomar `ya`ya bayan iyayen sun 
mutu, musamman idan babu manyan `ya`yan da za su kula da Kanana. 

174 


KAMMALAWA 

Wannan shi ne abin da Allah (Mai tsarki da daukaka) Ya 
bani ikon rubutawa game da tarbiyyar “ya ya a Musulunci. 
Ina rokon Allah Ya karbi wannan dan aiki nawa, kamar 
yadda ni ke rokonSa falalarSa, da karamcinSa, da 
rangwamenSa, da gafararSa. 


Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu 
Muhammad, da mutanen gidansa da Sahabbansa da 
wadanda suka bi hanyarsa har zuwa ranar Kiyama. 


Alhamdu lillah. 


Sau da yawa, ana samun mugayen “yan'uwa ko dangi wadanda ke 
tozarta hakkin maraya, da nuna masa bambanci, da rashin daukar 
nauyin karatunsa yadda ya kamata, da rashin damuwa da tarbiyyarsa, 
da rashin kulawa da lafiyarsa, da yin rib da ciki a kan dukiyarsa, ta 
yadda maraya zai shiga cikin wani mummunan hali. Irin wadannan 
azzalumai, ba su tunanin mutuwa? Sun manta cewa za su mutu? Za su 
so a yi wa nasu ya yan irin wannan zalunci bayan mutuwarsu? Ba su 
tsoron haduwarsu da Allah (Mai girma da daukaka) a ranar kiyama? Ba 
su gudun kunyata tun a nan duniya? 

175 


DAGA CIKIN LITTAFAN DA AKA YI AMFANI DA SU 


e Alkur'ani Mai Girma da Littafan Hadisi 

Abdullah Nāsih Ulwān, Mas'uliyyatut Tarbiyyatil Jinsiyyah 
min Wijhati Nazaril Islam, Dārus-Salām lid-Diba'ah 
wan-Nashr wat-Tauzi” wat-Tarjamah, Al-Kāhirah, 
2003 

Abdullah Nāsih Ulwan, Tarbiyyatul Awad fil Islam, Dārus- 
Salam lid-Dibā'ah wan-Nashr wat-Tauzi” wat- 
Tarjamah, Al-Kahirah, 2005 

Abdullahi Kadiriy Al-Ahdal, Daurul Masjid fit Tarbiyyah, 
Darul Mujtama', Jeddah, 1407 

Abdur-Rahman An-Nihlawiy, Usulut Tarbiyyatil Islamiyyah 
Wa Asalibuhah, Darul Fikr, Dimashk, 1983 

Ahmad Bello Dogarawa, Ni'imar Haihuwa da Hakkokin 
'Yaya a Musulunci, Amanah Printing Limited, 
Kaduna, 1426AH 

Ahmad ibn Abdil-Halim ibn Taimiyyah, Hijabul Mar'ah wa 
lībāsuha fis-Salah, Ta'alīk Muhammad Nasiruddin 
al-Albānī, Al-Maktab Al-Islāmī, Beirut, 1985 

Ahmad ibn Abdil-Halīm ibn Taimiyyah, Majmū 'ul Fata wā, 
Maktabah Ibn Taymiyah, Al-Kāhirah, 1980 

Ahmad ibn Abdil-Halīm ibn Taimiyyah, Zktida 'us Siradil 
Mustakim, Wizārah ash-Shu'ūnil Islamiyyah, Saudi 
Arabia, 1999 

Ahmad ibn Abdil-Halīm ibn Taimiyyah, As-Sārunu/ Mashi! 
alā Shatimir Rasuli, Darul Hadith, Al-Kāhirah, 2003 

Ahmad Musdafa Mutawalli, A/-Mausū 'atul Āmm fi 
Tarbiyyatil Aulad fil Islam, Dar Ibnil Jauziy, Al- 
Kāhirah, 2005 

Al-Lajnah ad-Dā’imah lil Buhūth al-'Ilmiyah wal Iitā, al- 
Idārah al-'Aamah lid-Dibā'i wat-Tarjamah, Saudi 
Arabia, 1411AH 

As'ad Isma'il Aliyy, Usū/ut Tarbiyyatil Islamiyyah, Darus 
Salām, Al-Kāhirah, 2005 


176 


Bakar Abdullah Abu Zaid, Hadduth-Thaub wal Uzrah wa 
Tahn mul Isbal wa Libasish-Shuhrah, Maktabah as- 
Sunnah, Egypt, 2001 

Bakar Abdullah Abu Zaid, Hirasatul Fadilah, Darul Asimah, 
Riyad, 2005 

Bakar Abdullah Abu Zaid, Tas-hih Ad-Du ā, Darul Asimah, 
Riyad, 1999 

Khalid Hamid Al-Hazimiy, Usulut Tarbiyyatil Islamiyyah, 
Dar `Aalamil Kutub, Riyadh, 1421 

Khalid Shantūt, Daurul Bait fi Tarbiyyatid Difl Muslim, 
Darul Madbū’atil Hadīthiyyah, Jeddah, 1990 

Layla Bint Abdir-Rahman, Kayf Turabbiy Waladak, 
http://www.islamhouse.com/files/ar/ih_būks/single/ar 
_How_raising_and_son.doc. 

Majid Arsān Al-Kailāniy, Ahdafut Tarbiyyatil Islamiyyah, 

Mu'assasatur Rayyan, Beirut, 1998 

Mikdād Yālijn, Addāfut Tirbiyyatil Islamiyyah, Darul 

Hudā, Riyadh, 1989 

Muhammad Abdus-Salām Khidir as-Shukairī, As-Sunan 

wal Mubtadi āt, Dār al-Fikr, 1352AH 

Muhammad Ad-Duwaysh, A/-Asālibut Tarbawiyyah inda 
Rasull Bashariyyah, 
www.guran.maktūb.com/vb/guran22761 

Muhammad As-Suhaim, Min Akhda 'inā fi Tarbiyyati 
Aulādīinā, Darul ' Aasimah, Riyadh, 1415 

Muhammad ibn Abdillah al-Habdān, A/-Usrah baynal Islam 
wal Garb, Dār Ibn Khuzaimah, Riyadh, 2001 

Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Kayyim al-Jawziyyah, 
Ahkam Ahliz Zimmah, Darul Hadith, Al-Kāhirah, 
2003 

Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Kayyim al-Jawziyyah, A7- 
Wābilus Sayyib, Al-Maktabuth-Thakāfi, Al-Kāhirah, 
2003 


177 


Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Kayyim al-Jawziyyah, 
Jila ul Athām fis Salāti Wassalāmi ʻala Khairil 
Anām, Dārul Arubah, Kuwait, 1987 

Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Kayyim al-Jawziyyah, 
Tuhfāh al-Maudūd bi Ahkam al-Maulūd, Maktabah 
al-Kurān, al-Kāhirah, 1987 

Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd, At-7aAsīr fi Tarbiyyatil 
Aulad: Al-Mazahir, Subulul Wikāyah wal Ilāj, 
http://www.sāid.net/būk/open.php?cat=82%būk=809 

Muhammad Munir Marsī, At-7arbiyyatul Islamiyyah: 
Usuluhā wa Tadawwuruhā til Biladil "Arabiyyah, 
*Ālamul Kutub, Al-Kāhirah, 1421 

Muhammad Nasiruddin al-Albani, J/bābu/ Maratu 
Muslimah til Kitab was Sunnah, Darus Salām, 2002 

Muhammad Nasiruddin al-Albani, Sifah Salatin Nabiyy, 
Maktabah Al-Ma'”ārif, Riyad, 1991 

Muhammad Nur Suwaid, _Manhajut Tarbiyyatin 
Nabawiyyah Lid Difl, Maktabatul  Manāril 
Islāmiyyah, Kuwait, 1988 

Muhammad Sa'id Maulawiy, Kayf Yurabbil Muslim 
Waladah? Madba'ah Ramādiy, Damām, 1995 

Najib Al- Aamir, Min Asālībir Rasul fit Tarbiyyah, Al- 
Bushral Islamiyyah, Kuwait, 1990 

Salih As-Sadlan, A/-Masjid Wa Dauruh fit Tarbiyyah Wat 
Taujih, Dar Bilansiyyah, Riyadh, 1994 

Salih ibn Aliyyu Abu “Arrad, At-Tarbiyyatul Islamiyyah: 
Al-Musdalah wal Mafhum, 1426, 
http://said.net/Doat/arrad/17.htm 

Salim Aliyyu Rashid ash-Shabali da Muhammad Khalifah 
Muhammad ar-Rabāh, Ahkamul Maulid fi as- 
Sunnah al-Mudahharah, Al-Maktab Al-Islāmī, 
Beirut, 1994 

Samir Abdul-Aziz, Manhaj al-Islam fi Tarbiyyatil Awlad, 
Dar Ibn Rajab, Egypt, 1999 


178 


Shamsuddin Az-Zahabī, Mukhtasar Al- Uluw lil Aliyyil 
Ghatftār, Tahkeek Muhammad Nasiruddin al-Albani, 
Al-Maktab Al-Islāmī, Beirut, 1991 

Siham Mahdiy Jabbar, Ad-Difl fish-Shari "atil Islamiyyah 
Wa Manhajut Tarbiyyatin Nabawiyyah, Al- 


Maktabatul Asariyyah, 1997 
Ummu Hassan Al-Hulw, Akhda Tarbawiyyah Sha 'i'ah, Dar 


Ibn Hazm, Beirut, 1994 


179 


